


■ 1 T t 





VAFURLOGAR 


EFTIR 


FRIDRIK J. BERGMANN. 



WINNIPEG 

Preiitsmthja (5tafo S Thor^«sirwjpnati 

"906 , 







F 0 R M A L I. 


PaS J)arf mikla djorfung til aS hleypa Jicssari litlti 
kaenu af hlunnum. Alt, sem hun hefir ab fajra, eru smaerindi, 
er ttutt hafa verib siSustu fimui ar vib J^ins taekifssri og a 
5?msuin istoSum, Jjegar eltthvab hefir J)urft aS segja til skemt- 
uiiar tolki. En {)a er tirai oft naumur og iindii btiningur af 
skornum skamti. Oft hefir talaS veriS urn sama efiii a fms- 
um stoSiim og nieb longu millibili og hefir J)a smahlaSist ut- 
an um lyrsta koggul. En aldrei hefir tfmi venS nogur til 
ab gjora gdS skil og fegra og fsegja sem sk}ldi. Samt ei 
hof. nu svo djarfur aS lata fiigl fljtiga fir hreibn i Jieirri von, 
ab hann kunni ab kvaka einhverjum til ansegju, en engiim 
til ama. 

Bbkin er ofurlitib vsynishorn {)ess, um hvab hof. hefir venb 
ab hugsa og rgeba i. syknum ddgum sibustu ar. Hann ssettir 
sig vib ab skipa osebra bekk i bokmentaskalaniim islenzka. 
Hann fagnar yfir ollum ,,mattiigum“ orbnm, er l)ein) eru gef- 
in, sem lengra eru i listmni komiiir En sibum langar hann 
ekki til ab spilla, n^ villa um fyrir nokkiirum Hann hefir 
ekki nema Htinn eirpenmg og offilegan ab leggja i bokrnenta- 
sjob {jjbbar ‘^innar. En hversu Iftib gildi, sem hann kann ab 
hafa 1 sjalfu ser, gasti hann ef til vill einhverjum aubniipen- 
ingur orbib og J)ab vseti honum fyrir mestu. 

Hdvabamabur vildi hann ekki vera, heldur ab eins lag- 
maelt rodd, er huglatlega talar i kveldkyrbinni um J)a hluti, 
er betar mastti fara ab morgni. 

Vafurloga J)6ttust forfebur vorir sjfi, J)ar sem f6 var folgib 
1 joibu. Abra elda {)bttust {)eir Hka sjA, svo sem hrsevar- 
clda og mj^rarljbs, en {)eir voru tfil. En vafutloginn sagbi 
Avalt satt. Par sem hann 14k yfir, voru fjfirsj'bbir idlgnir, 
Erindi J)essi benda i fAeina sHka stabi f bokmentum vorum, 
J)ar sem mikil hugsana aublegb liggur enn dnotub. Pess 
vegna voru J)au vafurlogar nefnd. 

Ffieinar prentvilliir hafa slsebst meb, en ekki m^og skab- 
legar n4 stdrvaegilegar, svo naumast er dmaks vert ab fara 
ab tfna ^aer til. Peningagildi frd sogubld vorri er reiknab til 
vorra peninga A likan hatt og vant er og almenningi manna 
hefir gefist kostur A ab sjfi t. d. 1 skynngum vib Fornsogu- 
{)aetti. 

Winnipeg 4 Lukasmessu, 1906 

Ftibnk J. Bergmann. 




E F N 1. 


I. Gimnar a Hh'Sarenda i 

II. A kro.ssgotum 73 

III. Grjotkast 104 

IV. ^^k^rni.smal hin 130 

\', Jonas Hallgrimsson 149 

VI. llavabi 165 

V'll. Vafurlog'ar 190 




Gunnar ^ HlfSarenda. 


P^IN af fraeg-ustu og- fegurslu hetjum fornald- 
arinnar er Gunnar Hdmundarson d Hlibar- 
enda, Naumast verSur islenzkum ungmennum 
eins heitt um hjartaC viS aS lesa um nokkurn 
fornmann og hann. Flest er gCifugt hugs- 

andi ungmenni islenzkt ber mesta lotningu fyrir 
og t>ykir aSddanlegast, kemur fram i fari J)essarar 
glcesilegu fornaldarhetju. Eg ver8 a8 jd,ta JjaS, a8 
enginn fslendingur i forndld hreif huga minn, t>eg- 
ar eg var drengur, eins og Gunnar d HliSarenda. 
Og eg imynda m^r, a8 ^>^8 s6 svo fyrir lang-flest- 
um. Hann d J^aS hjd m^r einlaegt si8an, a8 eg 
metS einhverju m6ti leitaCist vi5 a8 Idta islenzkum 
unglingum verSa jafn-vel til bans og m^r var^J 
En J)vi er miSur, mig brestur Uklega lagib til 
t)ess. 

Eins og Njdls saga ber af Obrum Islendinga- 
s^Sgum, eins og vibburtSirnir, sem frd er sagt i 
henni, hafa Isest sig fastar i huga J)j6bar vorrar 



A K V R r. O O i K 


en sem flestar a23nir sog-ur liata fnl a(') se^jat 

eins hefir Giuinar nd6 traustari lokum a huga nu- 
tiGar-lslendingsms og hjarta en nokkur {)eirra {orn- 
manna, er sogur vorar hafa fra atS segja. 

Ef ver nil leitumst \i?) a?5 gjr>ra oss‘ 
fyrir astai5unum til kenuir sii astiof)an mei 

fyrst 1 hug, aS hann \ar eigi a?S eins h\erjiiin 
manni fimari og betur vfgur, heldur var hann um 
leib prubmenni hiC mesta og aga'tasLi drengur i 
hvivetna, Hann fyllir drengskaparhugm\ ndina,, 
sem \ar eni hin gofugasta hugsjdn fornuldanmi- 
ar, betiir iit i allar a\sar en llestir abrir. 

Hann var aS tleslu leyti lyrirmyndannabur 
{^eirrar aldar, er hann lilTSi Og }^ab er citllnafS 
hja honum, er gj<>rir hann a5 gc'dugri tyrinnynd og 
glmsilegri a Ollum Olduni. Hugmynd vor fslend- 
inga uin sjinn.irlegl prubmenni -,,gentleniaiO‘ 
mun dvalt nema stabar franimi fyrir Ciunnari Ha- 
mundarsyni. Meira prdbmemii kann eigi saga vor 
fra ab segja fram a |>enna dag. Og urn leib og 
hann var priiSmenni hib mesta og sififag'atiur rna^i- 
wr d siblitilli bid, var hann lika hvers manns hug- 
Ijdfi, cn ilium m6nnum efni Ofundar og alls konar 
ofs6kna- 



G I’ N N A R X II L I i) A R E N D A 


3 


L 

iEtt^6fgi. 

Ko»iinji^abl(5<5 —naugtir og- Ketill haingur. — Amma Gunnars sonarddttir 

Kctils hiLMiigs - Ilxatn logsogumaSur.— Rannveig md&ir Gunnaris 

Gunnar Hamundarson var af g-6fugum settum. 
Konung-ablofcj rann honum jafnvel i seSiim. Hd.- 
mundur faSir bans v’ar Gunnarsson. En sdl Gunn- 
ar var sonur Hau^s RautSssonar, eins af landndms- 
monnum, Kn RauOur er talinn Kjallaksson, Kjar- 
valssonar, f rakonung's, Kjarvalur ^essi (Cearbhall) 
\ar niob'urafi Helg'a magra; var hann konungur i 
Ossory i Munster 4 frlandi og \6xi XriS 888.^) 

Hjuigur Raubsson, landndmsmabur, var f6st- 
brobir Kctils hjuings, l^egar Kctill hdlt til Islands, 
oftir ab hafa komib fram hcfndum a bendur Har- 
akU konungi bdrfagra meS dr^pi {>eirra Hildinbar- 
sona, er me8 rdgi sinum voru valdir ab dauSa 
I^ordlfs K veld 111 fssonar, styrSi Baugur bbrum knerr- 
inuin, eftir Jjvi, sem fr^ er sugt i Egilssbgu, *1 
En Ifkur allmiklar eru til, aS hann hafi i raun og 
veru seinna til Islands komib en Ketill, eba l>d, ab 
meb l)oini bail skilib i hafiniU‘^1 sagt er, ab 

Ketill baft gefib Baugi land i Fljdtshlib ofan fri 
Merkia til drinnar fyrir utan Breibabdlsstab og hafi 
hann biiib ab Hlibarenda.+) En i Landndmu segir, 
ab bunn hafi numib hlibina ab rdbi Haeings.-s) 1 

i) LfixcUela. ICsxalund. L. 

a) EgilhHaga 83, 69 (ed. Einnur Jdnttaon). Sl>i. Fortalo LXVIII. 

3) Bogi Th. Mclstttl: fslcndinga 4»ag:a 90. 

4} Kgla a3, 71. $) LanJndtna 203. 



4 


r A F U R L O G A R 


Eg'ilssog'u er tekiS fram, aS Bau^ur haH 
st6r maSur veriS. Er l>a cflaust vi^ {)a(1 att, a5 
hann hafi af irskum konung-a iettum verifi.'^ 

MoSir Hdmundar, en fobiiramma Gunnars a 
HlfSarenda, het Hrafnhildur. Hiin var StoroHs- 
dottir, en sys-tir Orms hins sterka S-tonVlfssonar^ 
sem a5 likindum hefir veriS einna trollauknastur 
maSur aS burSum meC Islendingfum i fornOld, ]y6tt 
frdsCg-urnar um hann sdu ekki sennilegfar og" sjalf- 
sag-t mj6gf blandaSar ykjuni fra soinni timum. 
Stordlfur fabir Onns og" Hrafnbildar var sonnr 
Ketils hayings. JEtiir jDcirra fostbra^branna, Kettls. 
og Bangs, hCfCu |)annig ofist saman, l>ar sein 
Gunnar var. 

En br6bir Jjeirra Orms og Hrafnhildar var 
Hrafn, sem fyrstur var 15gs5gumatSur d fslundi. 
Hefir hann ab 6llum Hkindum afburbaniabur veri5 
ab viti ekki sibri en Ormur aS afli, |)vi hann \ar 
ldgsfiguma8ur i fslandi tuttugu fyrstu Arin af l\b- 
veldistimanum. LOgum sainkvfemt Atii lOgs^^gu- 
mabur f)6 a8 gegna embaetti sinu at5 eins til l>nggja 
dra, en hann mdtti endurkjdsa. S;^nir Ju^tta glOgt, 
hve vel Hrafn hefir gegnt stCrfiun sinum og hve 
mikla dstsaeld og tiltrd hann hefir haft af lands- 
dllum. 

Gunnar A HUbarenda hefir likst {jejrsum Ommu- 
braeSrum sxnum bdbum. Til annars }>eirra hefir 

i) t ><5 getur ]?etta veriiS nokkurum vafa bunUiS. Shr, B. Th, Mcl- 
stod. fblendinga «aga ^35, 



GUNNAR A HLfeARENDA, 


5 


hami s6tt karlmensku og" likamsatgenn, en til bins 
g-aitni, stilling- og- vinsselcHr. 

Rannveig^ mo6ir Giiiinarb, hefir sjalfsagt veriQ 
kona mjog mikilhaif, {xStt sagan se fremur faorS 
um hana. Ekkert er um hvernig henni 

haft lika-?5 kvonfang Gunnars og ekkert um sam- 
komulag hennar riS tengdadottur sfna me?3an 
iiunnar var a lift. J^aS Iitur helzt lit fyrir, aS l)a?5 
haft gott veri^. Hefir Rannveig a^S Iikindum af- 
skiftalitil \eri6 um h£ttu hennar og framferSi, sv^o 
oigi spilti sundurlyndi J>eirra heimilisfriSinum. Hefir 
Ifklegast sjaldan tengdamdSir meiri i^tteSu haft 
til at^ vera oaniijgG med tengdaddttun En Inin 
hefir eigi viljati vert5a Gunnari syni .sinum meiri 
vandrieSa valdandi og J^ess vegna tami?5 s6r a6 
ganga lir vegi meS t)dgn og stilling. 

t>(S mun henni oftar en einu sinni n<Sg veritS 
hobi8. I^egar hiin heyrSi Hallger?5i hafa i heiting- 
um um ati drepa htiskarl Bergl>6ru, var8 henni 
Ivetta a?5 ort5i: hafa hfisfreyjur {^dtt gdfiar austr 

hdr, at ekki haft statSit i mannrd^um** ( 36 ®*)* 

J^a?5 stillilega sagl og viturlega um leid, og er svo 
a5 sj£ sem HallgerSur hafi ckki haft orb d m6ti, ein.s 
og ofta.sl verbur, })egar stillilegt orb af fdmdlug- 
um vdrum snertir samvizkuna. 

Vib Sigmund Lambason sagbi hiin, J>egar 
hann hafbi drepib l>6rb leysingjason, fdstra J)eirra 
Njdlssonu, og hiin heyrbi Hallgeribi hrd.sa happi 
yfir viginu: ,J^at er mielt Sigmundr., at i^kamma 



6 


V A F I’ U L O 0 A R 


vStund vertir bond ho^gfvi fe^in, enda nuiii lu'r sva. 
Enn t>6 mun Gunnar le3\sa J^ik af }.k\ssu mali. Enn 
ef Hallg-ert^r kemr annarri fiu^u i mutin {km*, [kI 
verSr })at |3inn bani“( 42 ‘^^). SNbia ].)ossi orb, luo 
stillile^*a hiin leitabist vib ab ba^^ja haminj^julc} s- 
inu fra garbi Gunnars, or hamslaus ofslopi bl\ rir- 
leitinnar konu hrfigabi utan ab hoiuim. 

I^egar Gunnar \opnabist eg tok atgeirinn db- 
ur en hann rebst til mots \ib Otkel og hra'biii* 
bans, veitir Rannveig eftirtekt, hve halt syng- 
ur 1 atgeirinum, geng'ur til bans og segir: ,,Roiba- 
legr ert mi, son minn, ok ekki sa ek l)ik slfk- 
an fyrr. Koma moburasl hennar og vibkvaunni 
agictlega fram i l^essurn orbum. Ihia lair homim 
ekki }:)6 hann se reibur, on her })6 kvfbboga sar- 
an fyrir afleibingunum. I’eg'ar hann svarar henni 
engu, on ribur brott alcinn, gen^^^ur Rannveig* til 
stofu og var {)ar bareisti mikib. ,,Hatl kxobit 
l)dr“, segir hon, ,,en |)6 let atgeirinn luerra, er 
Gunnar gckk Hdn vildi, ab Kolskegg:- 

ur brdbir bans l^ti hann ekki cinan fara, enda 
beib hann ekki lengur bobanna, en for. Kn llall- 
gerbur let vel yfir 5llu og var bin katasta 

Kjark hafbi him i s^r til ab vara Gunnar 
son sinn vib og Idta hann vita, ^eg^ar henni lik- 
abi atferli bans mibur. Pegar Cninnar hafbi \*eg- 
ib Porgeir Otkelsson og flciri, seni meb honum 
voru, fagnabi Hallgerbur og lofabi mjbg verktb, 
en Rannveig mjelti: ,,Vera ma at gott st? verkit, 



V X X A R A H L I A R K X D A 


/ 


cn \erni verSr mer viS, en ek jKtla, at g’ott muni 
al‘ ]ei5a‘‘ ( 72 '^). 

t>eshar tva^r konur, Rannveig* m6?5ir Gunnars 
o^;> Hall^ei^ur kona bans, eru oins og* tvo and- 
stfe 5 dfl, er tog-ast a um orlog* bans. Onnur er 
hamingjudis hans^ seni vakir yfir velfer^ bans i. 
not! ogf degi. Hin oheillanorn, sem alt ilt vill 
lata bonum 1 koll koma, og* })d fag*nar mcst, 
[ 3 og;ar ]'>ad birtist 1 ferleg’astri m^aid, M6?3ir 
bans varar hann vi<S med og* stilHng*u frd 

])\i ab' leiba ug’cufuna yfir .sig*. En HallgerSur 
hvelur hann ogf lusir mcb dllu bug'sanleg’u moti 
og* brindir bonum ab lokiim me‘S kuklabldtri nib- 
ur 1 argfninninn- l>ab er svipmikil mynd og vStor- 
fongleg at harmsugideik Iifsin.s, liktust ]dvi, ab bt'in 
vmri dregin af konungi skjlldanna, Siiakicspeare, 
sjalfum. 

Ik'gar dvitiir Gunnars stokja hann heim sib- 
asta sinni, og* bonum flyg^ir si'i dbaj^pabugsun 1 
hrjost, ab rntta hdndina tit 4, vegginn eftir einni 
af drum dvinanna og^ skjdta eftir Jjeim, segir m65ir 
buns: ,,Gor {)at eigi, son mina, at )>ii vekir {)d, 
or lieir hafa fri horrit“ ( 77 *'?^). Kn ]dvi mibur bar 
hann eigi gtefu til atS hlita Jdcssu viturlega ri^i 
mdbur sinnar, \y6 vibkva'maii hreim orbanna leggi 
nibur til vor yfir heilan tug alda. 

Hallgerbur bitur hdfubib af skdmm sinni og 
neilar Cninnari um birlokkinn, Pegar biin svifti 
hann meb l)vi oinu lifsvoninni, er eftir var, maelti 



8 


VAFURLOGAR 


Rannveig*: ,,Illa fer ^er ok mun ‘^komm l)in lengi 
uppi‘‘ (77^^^). er hiS eina ddeiluorS, sem him 

talar 1 gar^ HallgerSar, dSur Gunnar deyr. 

Eftir vigiS gengur Gizur hviti til fundar viS 
Rannveigu, en ekki vib HallgerSi, sjdlfsagt vegna 
^ess hann ber lotningu fyrir henni, en vill syna 
hinni auvirSing, og biSur hana leyfis mega 
jar5a tvo menn, sem falliS hofbu af J)eim, er a ?5 
Gunnari s6ttu. ,,At heldr tveimr, segir hon, at ek 
munda veita ySr 611 um“ (77*'^^)* Eigi vildi Rann- 
veig aS atgeirinn faeri 1 haug meS Gunnari. Vildi 
hun, ab si einn taeki vi 5 honum, er hefna vildi 
Gunnars. S^ndi hiin meb J)vf skylduraekni J)eirr- 
ar aldar vi 5 son sinn litinn. Pd var hiin svo 
h 6 rb vi 5 HallgerSi, aS naerri li, ab hdn aetlaSi ab 
gjora dt af viS hana. Var hdn {d 6 orSin kona mj6g 
aldurhnigin, a8 likindum 65 ara, J)Vi Gunnar er 
talinn 45, J^egar hann er veginn. En J)i var Hall- 
gerSur fimtug. Synir J)a8, hve skapib var st6rt, 
^6tt vel hef? 5 i hdn kunna6 ab stilla, en um leiS, 
af hve igaetum milmi mdSir Gunnars hefir gjdr 
veriS. Enda kendi hdn HallgerSi med rdttu vig 
sonar sms. VarS hdn a8 Idta 1 laegra haldi, J)6tt 
yngri vaeri, og stdkkva hurt fri Hlfbarenda. 

Af isettu riSi hdfum vdr fariS yfir sGgu Rann- 
veigar, iSur vdr byrjum i s6gu Gunnars. Pvf 
maeSrum og mdSurfraendum eru menn likastir. Og 
enginn vafi getur i J)vi leikid, ad mikid af mann- 
kostum Gunnars hefir fri mddur bans runnid ver- 



GUNNAR A HLfDARENDA 


9 


iS. Heft5i hun fengiS a5 rdSa OrlQgum Gunnars, 
mundi hann betur hafa feng-iQ aS njota sm og aefi 
bans happasaelli orSitS, en sagan haft af afreks- 
verkum enn glaesilegri aS segja. Lund Gunnars 
og skapferli s^nist veriS hafa mjbg Hkt moSiir 
bans; hann var stiltur og gsetinn, orSvar og pru?5- 
ur, en ^ungur fyrir og hsettulegur J)eim, er skap 
bans engdu meS miklum m6tgj5r5um- 


II. 

Heimili. 

B®rmn & Hli^arenda. — FljdtshlfSui 

Svo telst mSnnum til, a 6 Gunnar se fjedd- 
ur driS 945 . ' PaQ var fimt^n ^rum eftir a 8 al- 
J)ingi var sett vit5 Oxard og verulega logbund- 
in stj 6 rn komst i 1 landinu, hefir Hrafn 

Haeingsson, fot5urbr6^5ir Hrafnhildar, Qmmu Giiiin- 
ars, enn haft ISgsQgn d hendi. 

I>egar saga Gunnars hefst, b^r hann d HUCar- 
enda 1 Flj 6 tshli 6 meS m6t5ur sinni. Hann er 
aS likindum 25 dra gamall og faSir bans, Hd- 
mundur Gunnarsson, Idtinn, 

Baerinn d HliSarenda liggur i miSri hrekku 
b^^sna hdrri, sem Qll er grasi gr 6 in, Liggja djdp 
smdgil, grasi vaxin, eftir brekku ^essari og gegn 
um tdniS fyrir vestan baeinn, Nokku^ vestar 
rennur Litla-I>verd, en fyrir austan baeinn liggur 
djlipt gil og i t)vi ddlftill laekur, Innri hluti 



lO VAFURLOGAR 

FljotshliSarinnar blasir viS manni og' ver5ur hun 
einlaegt feg-urri og fegfurri eftir {dvi, sem innar 
dregur*’^) 

Ofan tir hli?3inni er lj6marjdi utsyn, baeSi til 
austiirs og vesturs, f austri gnsefir Eyja^allajok- 
ull vi5 hiniin, eba elns og Jdnas Hallgrimsson 
svo fagurlega aS orSi kemst: 

,,ViS austur gnasfir su hin mikla mynd 
hatt yfir sveit og hofSi bjortu svalar 
1 himmblamans fagur-tajrn lind,“ 

En suSur af jQklunum gengur hinn nafnfrsegi 
Seljalandsmdli fram, er Bjarni Thorarinsen kveS- 
ur um : 

jjSdlgyltan man eg Mdla 
mssna J)ar vollu’ of grsena.^ 

Fu'ir framan sig hefir maSur hitS sletta Landeyja- 
flatlendi, er 6tal dr og vatnsfoll kvfsla sig dt 
um. En ^ar fyrir utan tekur hafiS viS og md 
rd5a af hinu alkunna kvaeSi Jdnasar, a8 brim- 
hlj68i8 frd hafinu berist heim a6 bsenum d HliS- 
arenda, J>vi' hann segir: — 

var til ferSar fakum sndiS Iveimur, 
dr rausnargarSi hsestum xindir HliS, 

{jang-aS sem heyiist oldufalla eimiir; 

Jjvi hafgang J)ann ei hefta vc5ur bliS, 
sem voldug reisn Ran a Eyjasandi, 

J>ar sem hun heyir heimsms langa strfS. “ 

Upp dr hafinu gnsefa hinir einkennilegu kletta- 
tindar Vestmanneyja vi?S himin, eins og dtvarSar- 
fylking gegn 6vinum landsins. 


i) Kaaluncl Hist top. be&lcr I, 244. 



GUNNAR A HLfDARENDA II 

HliSarendi hefir lengfi venS talin ag’set j5rS, 
Ogf hafa ymsir heldri menn biiiS og vel fja&’ir. 
'P6 mun bdskapurinn hafa verib {^ar miklu arS- 
samari i fornbld, en hann hefir a siSari timum 
verib. Pk var landrymi meira og* tCluverS korn- 
yrkja a slettlendinu, 

,,l3ar sem aSur akrar htildu voll, 
olg'andi t>vera veltur yfir sanda. “ 

Hvergi hafa e}'^ileggingar“dfl islenzkrar natturu 
meira til leiSar komiS en einmitt hdr. 

HusagarSur frd fyrri timum sesl enn a HliS- 
arenda kring um baeinn allan og er dvanalega 
mikill iimfangs, Alita menn hann s^ni, hve um- 
fangsmikil baejarlnlsin hafi veriS i fyrndinni, en 
nd Stan da j^au a6 eins fremst i hdsagar?5i t)ess- 
um. Skdli Gunnars d a6 hafa stabiS r^tt fyrir 
austan j^^^nna husagarS, en J)ar svaf hann, i)eg- 
ar tieir Gizur hvfti s6ttii hann heim d nasturjieli, 
og J)ar s;fndi hann hina frsekilegustu vdrn d^ur 
hann fdll. NeSsta hlebslan i hliSarveggnum, ]pcim 
er sutSur veit, i enn a5 sjast og jafnvel m6ta 
fyrir dyrum vitS austur-stafnvegj^>inn,^^ f fornold 
hefir hSfSinglega h;^st veriS a HliSarenda og hds- 
in aS miklu leyti veritS dr timbri gjc3r. 


i) KaaUinJ. Htat, lop. t>ettkr. I, 845. 



12 


VAFURLOGAR 


III. 

Atgervi. 

tJtlit og latbrag-S — Vitsmumr ogf mannkostir — fi)rdttir og sportsHf nfi fi 
dog-um — ^Afturfor i Ifkams^rdtt — Cecil Rhodes. 

Svo n^kvaem og* listfeng er lysing su, er 
hofundur Njdls vsogu gefur af ytra utliti Gunn- 
ars d- HliSarenda, a6 vdr getum gjort oss naer 
J)vi eins glSgga hugmynd um hann og J)6 v 6 r 
hefbum af honum Ijosmynd. 

Sagan segir: ,,Hann var vaenn at yfirlin ok 
IjdslitaSr, rett nefit og hafit upp i framan vert, 
blde3"gr og snareygr ok rjoSr i kinnum, hirit 
mikit, gult, ok f6r vel“ (19^^)* 

Yfirliturinn, andlitsfalliS, augun og hdri?5, — alt 
einkennilega islenzkt. Aftur \ar Kolskeggur, 
br68ir bans, ddkkur d brtin og brd og hefir 
bont5 vott um keltneska blondun aettarinar. ViQ 
lysing J>essa er t)vf baett, a8 hann hafi veri5 
manna kurteisastur. Hann hefir veri?5 einn J)eirra 
manna, sem faeddir eru priiSmenni, enda var 
{)a6 samkvgemt lund bans og upplagi Qllu, — 
endurskin af innra manni bans, en ekkert til- 
gerSar tildur. PaS kemur fram hjd Gunnari 
meiri siSfdgun en flestum, ef eigi Ollum, fornald- 
ar m5naum vorum, {^eim er bardagamenn voni 
og vigaferla eins og hann, 

^ttgSfgi forfeSra vorra kemur einmitt bezt 
1 lj6s 1 hinni prdSmannlegu framkomu fieirra vi8 
aSra menn og einkum d mannamdtum. A 



GUNNAR k HLIDARENDA I3 

J>essan hrottalegu 5ld, lpa.r sem hnefar^tturinn 
er seSstu I6g og sverSiS d. lofti, hvab litiS sem 
tit af ber, koma hinir helztu J)eirra fram likast 
siSf^guSum ^j6Sh^f?5ingjum nti i dogum. 1 lima- 
burbi, lataeSi, orSalagi og viSraeSiim biru \>Qir ^a5 
me5 s6r, a5 vera af konungaaettum, ekki si5ur 
en 1 klasSaburSi og vopnabtinaSi. 

Mannkostum Gunnars er lyst £ |)essa leiS: 
,,Hann var harSger 1 6llu, rdbhollr ok gdSgjarn, 
mildr ok stiltr vel, vinfastr ok vinavandr“ 

Lysing J)essi er ekki margorS, en nefnir flest J)aS, 
er mSnnum er til prySi og kosta. Hann var harS- 
gjor 1 6llu, eins og var titt, bar enga kveinstafi 
upp J)6tt hann fyndi til, hvort heldur likamlega, 
eSa andlega, heldur bar hann harma sina i 
hljdSi. En um leiS og lund bans hafSi t>etta karl- 
mensku einkenni, var hann lp6 mildur 1 um- 
gengni vib aSra, enda hefir hann defaS fengiS fiesta 
menu a8 vinum, sem hann umgekst og voru 
vind,ttu bans verSir. Hann var rdShollur viS alia 
menn, er rd,8a leitutSu til hans, s^ndi ^eim 
dvalt einlajgni i Qllu, en aldrei tvSfeldni e8a 
undirhyggju, sem ekki var til 1 eSHsfari hans. 
Til allra manna var hann gddgjarn og vildi 68r- 
um mdnnum vel 1 ollu, enda dtti hann marga 
vini og g68a, var l)eim d,valt trur og dyggur 
og einlsegur, svo mittu reiSa sig d hann i 

dllu, en til j^ess bo8inn og btiinn, aS fylgja j^eim 
1 hvaSa mannraun, sem vera skyldi. Enda valdi 



V A F U R L O G A R 


14 

bann ser beztu mean aS vinum og* belt vin- 
dttu t>eirra til dauSada^s, hvernig sem reynt var 
aS spilla benni. Lund sina kunni hann manna 
bezt ab stilla, forSaSist stdryrtSi, var famalugur og: 
faskiftinn um hagi annarra, hafSi dgastt vald yfir 
g’eGshrasringum sinum 1 bill, hve sdrar sem m 6 t-* 
gjorbir voru, en safnast vildi J)aS fyrir hja bon- 
um, eins og gengur, ef mikiS var d hluta bans 
gjort, 

Pab er ekki tekiS fram, aS hann hafi veriS 
neinn afbragSs vitsmunamaSur. En alt er ^aS 
viturlegt, sem hann er Idtinn segja. AuSvitab 
viburkendi hann, ab Njall, vinur bans, var hon- 
um vitrari mabur, enda s 6 tti hann rdb sin stbb- 
ugt til bans. Hafa sumir viljab af J)vi draga 
jDa dlyktan, ab hann hafi verib mabur grunn- 
hygginn og osjdlfstsebur. En ^ab hyggjum ver 
fjarri hOfundi sogunnar ab aetla* Engvim kemur 
til hugar ab neita, ab Njdll hafi meiri speking- 
ur verib, enda var hann djdpvitrastur mabur d 
ollu landinu og ef til vill 1 s 6 gu vorri allri. 
En J)ab {)arf vitran mann til ab meta spakleg 
rdb, Og {)ab l>arf serlega sjdifstaeban mann til 
J)ess ab Idta ser aldrei minkunn l?ykja rdb ab 
ssekja til spaks vinar, jafnvel Jiegar vindttubbndin 
eru fyrir rds vibburbanna 1 Jiann veginn sundur 
ab glibna, og litilmenni bll faera t)ab til verra 
vegar, ef rdb J)arf ab saekja 1 aniiars garb, 
Naumast er t^ab aetlanda heldur, ab svo daelt 



GUNNARX HLfDARENDA 15 

hef^i meS ^eim Njali veriS og; hann metiS Gunn- 
ar Ollum monnum meir, ef Gunnar hefSi andlega 
einungis veriS J^ig-gjandi og engum andans au5 
haft aS miSla vini sinum a moti. 

Ytri hsefileikum Gunnars lysir sagan svo: 
,,Hann var mikill maSur vexti ok sterkr ok 
allra manna bezt vign Hann hj6 babum hondum 
ok skaut, ef hann vildi. Ok hann va sva skjott 
meS sverSi, at ^rju J>6ttu d lofti at bjd. Hann 
skaut manna bezt af boga ok hasf^i alt Jjat, er 
hann skaut til. Hann hlj6p meir en haeS sina 
1 ollum herklseSum, ok eigi skemra aftr en fram 
fyrir sik. Hann var syndr sem selr. Ok eigi 
var sA leikr, at nokkvarr J)yrfti vi5 hann at 
keppa, ok hefir svA verit sagt, at engi vaeri 
hans jafningi 

H^r er ij)r6ttamanninum lyst og hefir J^aS 
sjalfsagt veriS sannfaering sdguritarans, aS aldrei 
hafi listfcngari i{)r6ttamabur A fslandi venS en 
hann. En litib synist KAri SOlmundarson hafa 
staSib honum A baki, aS ^vi er til fimleika kem- 
ur; en hann hefir verib mabur minni vexti og 
ekki eins rammur ab afli og Gunnar. Annars 
voru forfebur vorir ij>r6ttamenn svo miklir, a5 
oft mA ekki milli sja, hver J>eirra frasknastur er 
eba fimastur. 

Aldrei bjdum ver fslendingar betur, hve 
J)j6berni vort er komib f kfit, en J)egar vdr virb- 
um fyrir oss fimleika fornaldarinnar, Svo mA 



l6 VAFURLOGAR 

nii heita, sem me8 oss seu allar likatnsaef- 
ingfar og* fimleika ni8ur fallnar. V6r h5fum auk 
heldur veriS i hrabri afturfdr i efnum siSast- 

libna aid. Yir kunnum eitt sinn k ski^um og 
seskumenn sefSu skiSaferSir allmikiS; haf^u l)eir 
af ^vi igaeta skemtan, staeltu meS t)vi likama 
sinn og vCSva, ekki siSur en draeSi sitt og J)or. 

Frsendur vorir i Noregi aefa sig stoSugt i 
skiSaferbum. A vetrum er sd lang-almenn- 

asta skemtan, sem t)ar er um hand haftS. f 
henni taka piltar og stdlkur jafnan J)att. ^sku- 
lySurinn kemur saman langar leiSir til aS t)reyta 
um J)au verSlaun, sem heitin eru J)eim, er snjall- 
astir eru skiSamenn, enda eru dtrdlega langt 
d leia komnir i ^essari karlmannlegu ij>r6tt. 

En meS oss fslendingum deyr t)etta lit, eins 
og svo margt annaS og l)a8 a J)essari dsemalausu 
framfaraald. 

Bins me8 glimurnar. Peer voru eitt sinn bezta 
skemtanin vor og t^jdSlegasta. Nii eru i)aer einn- 
ig aS leggjast niSur, svo til \>ess er tekiS, aS eigi 
se unt orSiS ab fd svo sem neina til ab taka t>dtt 
X glimum sjdlfan i)j6bminningardaginn i Reykjavik, 
og J)eir sem JiaS gjbri, sdu stirbir og litt aefbir og 
glimi fremur af krOftum en list. Og J)egar svo er 
komib, er {jeim t)j<^blega leik ilia aftur farib. 

Pab er eins og allan dhuga bresti til ab stagla 
og styrkja voiar afllausu taugar, Pess vegna er 
likamsatgervi vort, sem i fornbld var meb bl6ma 



GUNNAR A HLiBARENDA ^7 

svo miklum, alt a?S komast i kdt. V^r erum fyrir 
bragSib ab verba J)ollitlir aumingjar og drsebis- 
lausir. Hugsum oss fdeina niitibar-Islendinga, 
J)eirra sem skrumgjarnastir eru dt af yfirburbum 
J)j6bar vorrar, standandi afklaedda og allsnakta 
frammi fyrir ilitlegum hbpi fornaldarmanna frd 
sbgutimanum, — mikinn dskaplegan hldtur mundi 
afstyrmilegur likaiiisskapnabur ’jpeirra. vekja. 

Taugakerfib er bilab. Um langan aldur h6f- 
um v^r 1 lelegum hdsakynnum buib og loftillum, 
ekki haft nema haldlausa fsebu og 6holla oss til 
munns ab leggja og hana af skornum skamti oft 
og tibum, en lifab agalitlu lifi og spiltu, ab er 
sambdb karla og kvenna snertir, og neytt dfengis 
1 6h6fi dskaplegu mann fram af manni; alt Ipetts. 
hefir dregib dr oss dug og ddb, svo nd stbndum 
v^r skjilfandi og hraeddir frammi fyrir hverri smd- 
.torfaeru, Idtum oss alt i augum vaxa, erum svo 
bsjdlfstaebir i skobunum, ab hsegt er ab veQa oss 
um fingur sdr, hve nser sem nokkur vill hafa sig til 
Jjess, — erum uppstbkkir, orbsjdkir, reibigjarnir og 
lutidillir hver vib annan, svo Hfib verbur bmurlegt 
og sundur rifib, en ^6 kjarklausir og sleikjugjarnir, 
J)egar vdr eigum vib er standa d haerri stdb- 
um, og t>orum ekkert ab segja, nema fullir og 
fjdkandi reibir; en tekur enginn tillit til 
J)ess. Svona er ndtibarkynslbbin, \>6 raunalegt 
s6 ab t)urfa ab taka t)ab fram, eba allur Iporri 


2 



VAFURLOGAR 


l8 

hennar. Og: \)Yi miSur er ekki reynt a?S baeta dr 
J)vf meb neinu. 

V^r erum orSin taug-abiluS t)j68. En tauga- 
bilanin er eitt hib oraekasta afturfararmerki J)j6e5- 
anna. Likamleg og andleg visnan er henni dva!t 
samfara. Se ekkert vi5 t)essu gjbrt, dettum vdr 
brdSum ur s5gunni, Pab er litiS annab en hi8 d- 
gaeta loftslag d hdlmanum vorum forna, sem held- 
ur OSS viS. Annars vaerum v^r t)egar farnir. En 
enginn lifir lengi d loftinu einu. Hdr msetti eigi 
viS svo buiS standa. 

Me8 menningar^jdbum heimsins Gllum stendur 
sportslifib 1 mesta bldma nd d dOgum. Pa5 vaeri 
talib dyggjandi merki andlegrar og likamlegrar 
hnignunar, ef J)a8 fdlli ni8ur. Alls konar kappleikar, 
aflraunir og ij)r6ttir eru dlitinn sjdlfsagSur hlekkur 
og dmissandi i uppeldi aeskulybsins. Pa8 er svo 
langt frd, a8 peim s6 i pess hdttar a6 fara aftur, ad 
peJS md heita i stOdugri framfdr og afhaldi meira og 
meira. Pad er ekki einungis aeskul;^durinn, er p^tt 
tekur f leikjum J)essum og likamsaefingum, heldur 
einnig rddnir og rosknir kaupsyslumenn og em- 
baettismenn. Pad gjdrir menu duglegri, dtulli, 
kappgjarnari og J)olnari i allri samkepni lifsins og 
virdist med dllu naudsyiilegt skilyrdi pess, ad menu 
verdi dugandi menn vid bin alvarlegu lifsstdrf. 

Pad var eigi i athugaleysi gjdrt e8a i lausu 
lofti hugsad, pegsit hinn n^idtni merkismadur, 
Cecil Rhodes, t6k J)ad fram, um leid og hann gaf 



GUNNARAHL!©ARENDA ^9 

hdsk61anum i OxnafurSu auS sinn til n^msstyrks 
ban da efnileg-ustu ndmsmCnnum i Bandarikjunum 
og* nylendunum brezku, aS eitt af skilyrSunum til 
a8 oSlast mdmsstyrk Jjenna skyldi vera t^aS, aS 
vsentanlegir styrkj)egar taekju 6^5rum nd,msm5nnum 
ilika mikiS fram a8 leikfimi og* it)r<5ttum eins og 
haefileikum til nirribins sjilfs. Til atS komast f 
t6lu J)eirra manna, sem heiminum stjdrna og mest 
dhrif hafa d 6rl5g l)j<5Sanna og afdrif framfara- 
mdlanna, dleit hann nokkurn veginn jafn-£riSandi, 
a5 hafa tamiS likama sinn og seft i J)eim leikjum 
og ii)r6ttum, sem si, er fimastur er og snar- 
riSastur, her jafnan sigur lir b]S^tum, eins og a5 
hafa miki?5 andans atgervi til bera. 

Islendingar i Vesturheimi aettu sem allra bri8- 
ast aS komast inn i hie5 5fluga sportslif, er peir sji 
hvarvetna i kring um sig. er efiaust eitt 

skilyrSanna fyrir t)vi, aS t)eir fii staSiS J)eirri 
nokkurn dma jafnfaetis, sem t)eir hljdta i Ollum 
efnum vi?5 a?S keppa. Mig t6k t)a5 sirt, i)egar eg 
las t)a8 1 blaSunum ekki alls fyrir Idngu, aS Sviar 
hefSu stofnaS skiSakldbb i Winnipeg, J)6tt ^eir 
seu Jjar margfalt faerri en fslendingar. M^r fanst 
ab landar minir hefbu t>ar itt ab verba i undan, 

Ekki neita eg |)vi samt ab halda t)arf 5llu 
J)essu 1 skefjum og innan ikvebinna takmarka. 
6sjaldan atlar sportslifib alt annab ab gleypa,— 
eybileggur t. d. algjbrlega nimstimann og nims- 
ihugann vib skdlana hji eigi svo fium. Pab er 



20 


VAFURLOGAR 


svo sem ab sjalfsdgfSu Ofugt og ekki b6tmaslandi. 
Allri blessan mi i b5l sntia. En seskufjoriS J)arf 
dvalt einhverja afr^s. Um aS gfj^ra, aS sjd, J)vi 
fyrir einhverjum eSlilegum farveg. Annars brfzt 
inn i hsettulegar brautir og banvasnar. Ekk- 
ert er hollara en karlmannlegir leikar. Einkum 
setti knattleikurinn, sem er J)j651eikur meS enskum 
J)j6Sum, aS hafa s^rstakt atSdrittarafi fyrir oss 
fslendinga, ^lar sem hann tiSkabist i fdsturjorS 
vorri i forn^ld og er um leiS einn hinna gofug- 
ustu leikja, sem ti^kaSir eru meS nokkurri t)j6S. 

IV. 

Mdlaferli. 

Unnur og' saga hennar — -Gunnar ssekir til N)dls —X J>ingT. — Orlaga- 
t)rdbunnn — Skugginn d l£f%lei5 Gunnars 

Saga Gunnars byrjar fremur dheppilega, 
Hann neySist til a^5 taka aS &^r mil, er hann helzt 
hefbi hvergi viljaS naerri koma. Fyrsta mdli8, er 
hann hafi5i nokkur afskifti af, er Qirheimtum4,l 
Unnar. Hdn var kona fremur 6v6ndu8 og laus d 
kostum. Hafbi htin haft dvirSing mikla af hjd- 
skaparmdlum sinum og skilnaSi vib mann sinn, 
gdban mann og gegnan, vitran og vel Idtinn, 
Fabir hennar var Mbrbur gigja. Ab honum Idtn- 
um eyddist fd Unnar d skbmmum tima, J)vi hun 
var “brlynd ok dforsjdl um Qdrhagi** (19^^^). Var 
hun frsendkona Gunnars og leitar til bans 1 vand- 
raebum smum. Bibur hdn hann ab hefja fjdrheimtu- 



UNNAR A HLfDARENDA. 


21 


mdl d hendur Hrdti, sem henni J)ykir hafa 
flett sig*, J^eg-ar J^au skildu. Gunnar faerSist lengi 
undan og var tregur mj6g til ab taka mil J)etta 
ab s^r. Hann bybur henni ab hafa svo mikib 
af eigin £6 sinu, sem hun J)urfi. Synir J)ab, 
hve deigingjarn mabur Gunnar var. En J>ab 
vill hun ckki meb nokkuru mdti t>ySast og heldur 
hinu fast fram, ab hann taki ab sir mil hennar; 
bgrar hun honum naerri t)vi til t)ess. Segir, ab 
hann geti s6tt rib til Njils ,,Er hann ok vinr 
J)inn mikill“ ( 21 ^), Er t)ab fyrsta sinni, ab getib 
er vinittu peirra, Gunnars og Njils. Enda er 
svar Gunnars einkennilega hl;;^legt, J)egar Njill er 
dreginn inn 1 talib, ,,Vin er mir, at hann ribi 
mir heilt sem bllum 6brum‘^ T6k Gunnar {)i vib 
milinu og faer Unni £6 eins og htin t)urfti. 

Upp lir J)essu fer Gunnar og saekir Njil 
heim 1 J)vl skyni ab leita hji honum heilraeba 1 
mili t)essu. Er p3.tS fyrsta sinni, ab sagt er fri 
samfundum J)eirra vinanna. „Heilraebi em ek kom- 
inn at saekja at l)ir,“ segir Gunnar. ,,Margir 
eru J)ess vinir minir maklegir, at ek leggi til 
pa.ty sem heilt er, enn astla ek at leggja mesta 
stund i vib pik^^ ( 2 i<®). Vinitta Njils vib 
Gunnar var engin uppgerb. Honum p6tti fjir- 
heimtumil J)etta vera vandamil, en hit J)6 aS 
leggja i J)au rib, er duga mundu, ef eigi vaeri 
ut af brugbib. ,,En lif pitt er 1 haettu, ef J)ti 



22 


VAFUKLOGAR 

genr eigi — ,,Hvergi skal ek af bregSa/* 

vSegir Gunnar. 

Njdll leggur nti d rd5in og laetur h5fundur 
s5gunnar hann gjc3ra ]pal5 meb hinni mestu na- 
kvsemni. Skyldi Gunnar fara norSur i Laxdrdal i 
dularbdningi og Idtast vera KaupahdSinn, ilia 
raemdur maSur eyfirzkuir. Atti hann, eftir a5 
hafa farib ;^msa krdka, a5 hitta Hriit og fd. hann 
sjdlfan meb kaensku til ab segja, hvernig taka 
skyldi upp Qarheimtumdl Unnar, svo ekki msetti 
6n5^ta. F6r Gunnar a5 Cllu eiiis og Njdll haftSi 
lagt ri.8in 4. Lsetur hdfundurinn alt ganga n4- 
kvaemlega eins og Nj411 haftSi sagt fyrir. Kemst 
Hnitur a5 J)vi, ab muni enginn annar en 

Gunnar 4 HlfSarenda veri5 hafa, ^egar hann er 
fr4 honum farinn, en r45in Nj41s. 

I^egar til alj^ingis kemur, ssekir Gunnar rn41it5 
og era ^4 aesingar allmiklar, svo Hnitur aetlaraS 
veita honum atl6gu, en treystist ekki. En er Gunn- 
ar bybur Hr4ti at3 flytja fr<tm vbrn 1 m41i t>essu, 
segir hann m4HS 6n:Srtt, Ipvi l>rj4 votta vanti, sem 
ekki hafi nefndir verib. Nj411 var eigi viSstaddur, 
J)egar Gunnar h6f m41ss6knina, en kemur nii ab 
og segist geta borgib ni41inu, en Gunnar vill ekki 
t)iggja. M4 af ^essu sj4, ab Gunnar hefir treyst 
s^r of vel, af J>vi vel hafbi gengib i fyrstu, og 
eigi ribgast ndgu vel um vib Nj41, ^6tt kannast 
hefbi hann vib, 4bur hann tdk vib m41inu, ab eigi 
vgeri J)ab hans mebfaeri, |)ar sem hann vaeri mab- 



GUNNARAHLI'SARENDA. 23 

ur 61 ogfr 68 ur. En af Ipvi honum hefir yfirs^zt, vill 
hann nu ekki Idta abra hjilpa s^r lir vandraeSun- 
um, en gripur til sinna riba. Skorar hann nu 
Hrit til holmgbngu. ,,Ok skalt Jjti berjast vib mik 
1 dag 1 h 61 mi t)eim, er her er 1 Oxari. En ef 
J)u vill eigi berjast, greib J)u lit f^it alt 1 dag“ 
(2456). F^ll nibur bsebi s6kn og vbrn 1 milinu. 
Fyrir orb Hbskuldar, brdbur Hriits, varb ekkert 
af einviginu; greiddu J)eir braebur f^b af hendi og 
l^tu s^r vel farast. En allt>ungt var J>eim nibri 
fyrir, Spiir Hriitur t)vi, ab Gunnari muni hefnast 
fyrir afskifti sin af mili |)essii, en 1)6 muni lieim 
braebrum engin inaegja n 6 fremd ab l)vf verba. 

I^essi hugsan um afieibingarnar af gjbrbum 
mannanna — hvernig {laer flittast inn 1 lif l)eirra 
annabhvort til hamingju ebur 6hamingju — gengur 
eins og raubur l)ribur gegn um allar fornaldarsbgur 
vorar, En meb snild einna mestri er t>essi brlaga- 
^ribur litinn i lj6s koma i Njils sbgu, \>B.r sem 
Orlbgum vinanna, Gunnars og Njdls, er brugbib 
upp i bgleymanlegri skuggsji. 

Mil Unnar gegn Hriti voru af lilegum toga 
spunnin. G6bur mabur varb J>ar fyrir ofs6kn 6vand- 
abrar konu og ilia innraettrar. E»ab er eins og 
skuggann af aubnuleysi Unnar leggi yfir i Gunnar 
um leib og hann fer ab veita henni ab milum 
t>essum. 

Gunnar hafbi samt bin a mestu saemd af Jiess- 
um fyrstu afskiftum sinum af annarra milum. 



24 


VAFURLOG AK 


Hann faer8i Unni feS alt og vildi sjalfur ekkert 
af ^vi hafa. Eti hiin gekk si 5 ar a 5 eiga ValgarS 
hinn gvis., Me 5 honum dtti htin MQrS, sem illur 
var til fraenda sinna allra, en verstur til Gunnars, 
og var seinast i hopi banamanna bans. Hans? 
rdSum var J)a8 a6 kenna, a 5 Gunnar vo tvisvar 
1 hinn sama kndrunn, Hann er fekugginn, sem 
afskiftin af mdlum aulSnulausrar konu> varpa i. 
vegu Gunnars. 


V. 


Viking. 


Gunnar kemur til Noregs — Eyjan Hismg — Langfskipin. — f Gautelfar- 
mynni —Reval — Osel. — Me?5 Haraldi Gonnssyni.— Me5 Hdkom jarli - 
Bergfljdt.—Fornmenn erlendis*— Gdfugt bl<58 — Nd i dogum, 

NorbmaSur einn kom til Islands haustiS 971, 
eftir J)vi sem mOnnum telst til. H^t hann Hall- 
var8ur hviti og var tir Vikinni 1 Noregi, e8a dr 
bygSinni vi8 KristjaniuQOrSinn austanverSan, nd- 
laegt J)vi, er nd stendur h 5 fuSborg Norbmanna. 
HafSi hann vetursetu a8 HliSarenda. Taldi hann 
Gunnar mj6g til utanfarar. T6k Gunnar Ipvi fd- 
lega 1 fyrstu, en J)6 ekki me ^5 5 llu dliklega. Um 
voriS rdSgast hann um l)etta vib Njdl og 
Njdll hann fararinnar: ,,Munt J)d vel koma, 
Ipsir sem J>d ert“. BiSur Gunnar hann t)d a8 vera 
Qdrhaldsmann sinn meSan hann sd erlendis og sjd 
um bdib me 5 mdSur sinni. ,,Ek skal stySja \>ik 



GUNNAR H HLfDARENDA 25 

um J)at, er vill“, segir Nj^lL ,,Vel mun 
fara“, segir Gunnar (28^^). 

naest raeSst Gunnar til utanfarar meS 
NcF^Smanninum* En dSur J)eir leggja af sta5, faer 
Gunnar hann til aS lofa s6r ^vi ab sigla meS hon- 
um 1 Auslurveg; en meb ]dvi nafni tdknubu forn- 
menn Ibndin fyrir austan Eystrasalt, sem nti liggja 
undir Russland. Pegar hann kemur til Noregs 
sumarib 972, eba um J)ab bil, r^b t)ar rikjum 
Hdkon jarl Sigurbsson. Pd voru J)au daub Har- 
aldur grdfeldur og Gunnhildur. Peir sigldu til 
Tiinbergs, sem ml er Tbnsberg kallab, ddlitill 
baer inni vib KristjaniuQdrbinn. Par voru ^eir um 
veturinn. Um vorib f6ru l)eir inn eftir firbinum, 
inn til Vikurinnar, eba inn ab Qarbarbotni, Fengu 
Jjeir s^r ^ar tv5 skip og titbilning allan og r^bu 
menn til J)eirra. H^ldu til eyjarinnar 

Rising, er liggur i mynni Gautelfar (Gbtaelv), 
d takmbrkum Norburlanda; kvislast elfin um hana 
tveim megin, dbur htin fellur tit x hafib. 

Ey J)essi er ab mbrgu merkileg og sbgurik* 
Par hafbi eitt sinn buib fabir J)eirra Sigtryggs snar- 
fara og Hallvarbar harbfara,er voru meb Haraldi 
konungi hdrfagra og t6ku langskipib og grd,v5runa 
af P6r61fi Kveldtilfssyni, eins og sagt er frd i 
Egils sbgu (41. k.) Hafbi hann stdraubugur mab- 
ur verib og Idtib t)ar bae gjbra hinn reisulegasta, 
en Ipeir braebur tekib arf eftir hann. Til hefndar 
f6r P6r61fur J)angab, brendi baeinn d naeturbeli og 



26 


VAFURLOG AR 


drap yfir manns, en raendi {6 6llu. Petta haf? 5 i 
gjorst 1 eynni Hising’ rdmum hiindratS drum d6ur 
en ^eir Gunnar voru d ferSinni (876). 

Nd bjo J)ar i eynni maSur aS nafni Olvir og* 
var fraendi HallvarSar hvita, felaga Gunnars. Var 
I^eim vel tekiS; fanst Olvi J)essum mikiS til 
um Gunnar. Harm lagSi J^eim til langskip tvd, 
anna8 tvitugsessu, en hitt t>ntugsessu og skipa 5 i 
hann htiskorlum sinum d annaS, en baendum d 
hitt. UrSu J)eir f^lagar gla8ir viS, enda var J)etta 
hofSinglega aS veriS, og sagSist Olvir mest gjCra 
t)etta Gunnars vegna. Svo hamingjusamlega leizt 
honum d hann. Hefir mOrgum NorSm 5 nnum 
vel til fslendinga veriS um J)essar mundir, pdtt 
ofundin stundum fengi yfirh 5 nd. En sjdlfsag't 
hefir t)a ?3 1 samningiim veriS meS J)eim, aS Olvir 
fengi sinn hlut af herfanginii, ef vel gengi. 

Peir fdlagar voru nti albtinir til a8 heQa aefin- 
tyra fOr sina. Md nasrri geta hvilikur eldm6?5ur 
hefir veriS 1 huga Gunnars, sem svo mikiS hefir 
af vikingalifinu heyrt, en aldrei dSur neinn J)dtt 
1 J>vi tekiS. 

f Elfarmynninu Idgu braeSur tveir, enda var 
^aS mesta vikingabaeli. Voru t)eir taldir vikingar 
hinir verstu og nemdust Vandill og Karl; st68 
mSnnum af f)eim stuggur mikilL VaraSi Olvir 
Gunnar viiS t)eim, enda lOgSu vfkingar 68ar til 
orustu. Ur8u vopnaviSskipti hin hdrSustu. Attu 
t>eir braeSur, Gunnar og Kolskeggur, J)ar fult 1 



GUNNARXHLfDARENDA 27 

fang-i, en urSu J)6 vikingum aS bana og* fengfu 
herfangf mikib, A meban d bardag'anum stendur, 
segir sagan, sJ 5 Gunnar hafi ort visu, t)vi meSal 
annars d honum a 5 hafa veriS J)ab til lista lagiS 
aS vera skdld, en likindi {)ykja til, atS visurnar i 
Njdlu seu flestar yngri en sagan etSa viSburSirnir. 
En sd, er lagt hefir visurnar i munn Gunnari,befir 
vel skiliS, hvilikur f 5 gnuSur hlaut nti a 5 vera 
1 huga bans, dt af t)Vi atS vera nd loks kominn 
i jDann bildarleik, er heillaS hefir huga bans, 
baeSi 1 vOku og svefni, frd |)vi hann var 1 sesku. 

Ivetta var fyrsta orustan, sem Gunnar bafbi 1 
veriS. ASur J^ekti hann vikingalifib aS eins af 
afspurn. Nd var sj6n s 5 gu rikari. Peir braeSur 
h 6 fl 5 u nd sfnt J)a8, at 3 eigi voru J>eir aettlerar 
feSra sinna, J)6 aldir vaeru upp d fslandi. 

Ur Gautelfarmynninu hdldu J)eir f^lagar subur 
til Danmerkur og J)aSan austur 1 Smdldnd, sem 
nd er Smaalandene kallab i Svi^jdS. Attu J)eir 
1 mOrgum orustum og b 5 ft 5 u jafnan sigur. Svo 
er ab sjd, sem ]psLr hafi ^eir um veturinn veriS, 
J)vi |)a 5 er tekiS fram, ah Jjeir hafi haldiS aftur 
i viking a8 hausti. Naesta sumar hdldu J)eir til 
Rafala. Hlytur J)ab aS vera baer sd d Rdsslandi. 
sem nd heitir Reval eSa Revel, hQfuSborgin d 
Estlandi, og stendur vitS § 5 r 5 ddlitinn, er skerst 
inn dr Finska fldanum a 5 sunnanver? 5 u, beint d 
m6ti Helsingfors, hofubborg Finnan na, hinum 
megin fldans, og 52 milur enskar J)a8an, en 232 



28 


V A F U R L O G A R 


milur fra St. Pdtursborg. Ekki gfetur Rafali hafa 
mikii torg- veriS um ^essar mundir, Jdvi J^aS var 
eig-i fyrr cn liSugum 200 irum siSar (1219), a6 
Valdiinar annar, Danakonungur, lOggilti baeinn sem 
verzlunarstaS. En upp frd J)eim tima varS hann 
einn hinna bldmiegu Hansaborga og nu eru J)ar 
einar 50—60 J)usundir manns. 

i Rafala urSu vikingar aftur fyrir J)eim 
Gunnari; bbrSust J)eir viS Ipi. og fengu sigur. 
I>aSan hdldu J)eir til Eysyslu. Kallar sagan J)a 5 
aubtur, eii aSal-stefnan er suSur. PaS sem for- 
fe8ur vorir nefndu E3’syslu, er eyjan Osel, sem 
liggur fyrir mynni liflenzka fidans. PaS er ey all- 
stdr, 45 milur d lengd og 1000 ferhyrningsmilur 
a8 flatarmili; mi munu t)ar um 60 J)Tisundir 
manns. Par lendir t)eim i orustu vi8 vikingana, 
Hallgrim og Kolskegg. Voru J)eir dlitiiir ein- 
hverir hinir mestu oriistumenn, er uppi voru, og 
svo vel vopnum biinir, aS eigi gat Onnur eins. 
Her 'biru t>eir Gunnar aftur sigur lir b;^tum. 
Fekk Gunnar atgeirinn a6 sigurlaunum, sem 
siSan fylgdi honum til dauSadags og yfirndttdr- 
legt ebli dtti a 5 fylgja, eins og svo mCrgum 
vopnum dbrum, er fraegir menn bdru i fornbld. 
En Kolskeggur fekk saxiS, er hann bar dvalt 
sidan og var hinn mesti kostagripur. 

Nd. ^ykist Gunnar hafa aflaS s 4 r naegilegs 
og frama og vill mi hsetta vikingsskap, en 
hverfa til fraenda sinna d NorSurldndum. Hann 



GUNNAR A HLffiARENDA 29 

sig-lir nti ,,Tir Austurveg-i meS miklu. Hann 
hafSi tm skip ok helt {jeim til HeiSabsejar 1 
DanmSrku“. En svo var baer nefndur, 

er Slesvik heitir og var sySstur verzlunar- 
bser 1 Danmork hinni fornu. Var pd Haraldur 
Gormsson konung^ur 1 DanmSrk og var hann 
staddur pB.r upp 1 landi, eigi all-langt ^aSan. 
Honum bdrust brdtt fregnir af Gunnari, aS hann 
vaeri J)ar a^ landi kominn og enginn vaeri jafn- 
ingi hans d 6llu fslandL BauS konimgur honum 
J)egar til sm og haf^i svo miki^ vi6 hann, a8 hann 
setti hann hiS naesta sir. ,,Konungur haf6i J^at 
at gamni, at hann Idt Gunnar reyna ^hnissar fj)r6tt- 
ir viS menn sma ok vdru J)eir engir, at n^ eina 
lj)r6tt hef? 5 i til jafns viS hann, Konungur maelti 
til Gunnars: ,,Svd virSist mir sem 6 vit 5 a muni 
])inn jafningi fdst‘^ Vildi hann Idta Gunnar sta? 5 -- 
festast J)ar og fd kvonfang og riki mikiS. En 
J)aS vildi Gunnar eigi og kva6st hverfa mundu til 
fraenda sinna d fslandi; og er konungur gaf 1 skyn, 
a8 J)d mundi hann aldrei aftur koma, sag 5 i Gunnar: 
,,Au8na mun J)vl rdSa, herra‘*. Gaf hann konungi 
stdrgjafir, langskip gott og marga d^rgripi, en 
konungur honum aftur , , tignarklael 3 i sin ok gldfa 
gullfjallaSa ok skarband — ok gullknutar d — ok 
hatt gerzkan*' (70). AS gldfarnir voru gullfjallaS- 
ir J)^Sir sjdlfsagt, aS peir hafi veriS gullsaumaSir. 
En skarbandiS er hdrband og er dregiS af orSinu 
s k G r (ef. skarar), er pyfSir karlmannshdr d forn- 



30 VAFURLOGAR 

m^li voru, eins ogf kvenh^r er kallaS haddur; 
bendir a?S Hkindum til Ipessy a^5 fornmenn 

skeltu Invert neSan af h£ri sinu, en stallur vana- 
leg'a skoriiin i enni, svo t)a5 eigi i aug'u niS- 
ur, J)vi ekki hdfSu menu J^olinmaBSi til aS vera 
aS sikemba J)aS; en aS o5ru leyti letu karlmenn 
h£r sitt vaxa og" hof^u band um i hnakka og* 
hafa ef til vill gullhnutar eSa skdfar veriS d 
endum, t)egar viShofnin var sem mest. Hatturinn 
ger^ki hefir sjdlfsagt veri& kominn alia leiS sunnan 
dr Miklagarbi og veri5 gersemi bin mesta. Ann- 
ars er lysingin £ gjSfurn J^e&sum bysna lik atS 
vera bergmdl einhverrar riddarasdgu, sem hC>fund- 
urinn hefir lesiS. 

f>egar Gunnar hafbi hdlfan rndnutS veriS me5 
Haraldi konungi, f6r hann norSur til Hisingar. 
FserSi hann Olvi skip sin 511; t6k hann vi5 J)eiin, 
og kva5 Gunnar vera dreng g65an. Enda haf?Si 
honum vel farist, og mi vera, a8 J)etta hafi i 
samningum me5 ^eim veri5, J>egar Olvir lagSi 
honum til skip og menn. t>egar Gunnar kom 
fyrst til Noregs, hafSi hann ekki vilja5 rdSast til 
Hikonar jarlb Sigur8ssonar, heldur reyna gaefu 
sina Sllum 6hi8ur, svo hann saekti ekki virSingu 
sina alia til bans. Og t)agar hann er bdinn a5 
vera tv5 dr i viking, leitar hann ekki fyrst d fund 
bans, heldur til Haraldar Gormssonar, er tekur 
viS honum sem stdrhofbingja og saemir hann kon- 
unglegum gjCfuin. 



OUNNAR k HLfDARENDA 3^ 

En Jd 6 lizt honum rettast aS enda J)essa utan- 
for sina meS a 8 ssekja d fund Hdkonar jarls, 
t)vi nd ^ 6 ttist hann reyndari maSur en iSur og 
g-eta fyrir hann gengiC meir eins og jafningi bans 
og hir!5manna bans. Jarl var um jDetta leyti i 
J>rdndheimi og bau?5 Gunnari aS vera me?5 sdr 
um veturinn. ,,Hann vir?5ist J)ar bverjum manni 
vel,‘^ segir sagan. Og a 6 j61um gaf jarl honum 
gullhring. Gunnar var enn mat5ur dkvongaSur og 
syndist mdnnum hann bneigja hug til Bergljdtar, 
fraendkonu Jarls, og bef^i jarl cfiaust bus veriS til 
maegtJanna og t> 62 t vel af J)eim saemdur, ef Gunn- 
ar hef? 5 i fari 6 \>ess i leit. AS minsta kosti beldur 
hCfundur sSgunnar fram. En {)etta gjorSi 

hann eigi, af hvaSa dsteSum sem t)a 6 hefir veriS. 
Ef til vill hefir hann haldiS, aS t)aS mundi koma 
i veg fyrir heimfCr sina til Islands, sem nd hefir 
fastrdSin veriS i huga bans, og J)ess vegna eigi 
IdtiS J)d hugsan fd vald yfir sdr. En hdr virS- 
ist oitthvaS veriS hafa i fari Gunnars, ekki meS 
Sllu dmaelislaust, 

Hamingju sina og dhamingju smiSar hver 
maSur sdr meir meS hdttalagi smu viS konur, 
en flestu 5 Sru. Pungur konuhugur, er sserSur 
hefir veriS, verSur 6 sjaldan valdandi, aS sd 
verSur dheppinn i vali, er fyrir verSur, {legar 
til kvonfangs kemur, Pess vegna er leikur meS 
tilfinningar i dstamdlum svo varasamur og var- 
hugaverSur; l)aS hefir mOrgum gdSum manni i 



32 


VAFURLOGAR 


furn5ld og ndtiS aS hamingjumissi orSiS. Lik- 
indi eru til aS orlog Gunnars hefSu bjartari orb- 
ib og hjdnaband bans giftusamlegra, ef hann hefbi 
leitaS J)essa rd?5ahags. Vori 5 974 fer hann aftur 
heim til Islands og fger jarl honum mj6l og vi5 
1 skip sitt- 

Eigi hefir lysing sSgunnar af utanfSr t)ess- 
ari annan eins veruleika-blae yfir ser, og hiS ann- 
ab 1 s6gu Gunnars. 6sjalfrdtt sleppir hOfund- 
urinn sinum traustu tokum d rds viSbur^anna, 
t)egar dt fyrir landsteinana kemur. I>ab sem d 
daga Gunnars drifur, verbur imdurlikt l)vi, sem 
abrir hdfbu lika frd ab segja. Enda er haett viS, 
a5 afreksverk forfebra vorra erlendis hafi eigi 
minni ort 5 i 6 , t^^gar sGgurnar um t)au hafSu gengiS 
mann frd manni, einn mannsaldurinn eftir annan. 
Samt {)arf eigi um t>ab ab efast, a& forfeSur vorir 
hafi gjOrt garSinn fraegan meS framkomu sinni og 
afreksverkum, er J)eir voru me8 erlendum J)j6Sum. 
Og g 65 ra gjalda vaeri J)a8 vert, ef J)eir Islending- 
ar, er d vorum dogum dvelja erlendis hingaS og 
J)angaS, gaetu vafi^ fdsturjbrSu sina otSrum eins 
fraeg?5anj6ma 1 hugum annarra J)j6ba og forfebur 
vorir gjOrSu. 

f»aS hefir veri8 teki 5 fram af einum djdpvitr- 
asta sagnaritara Norburlanda (Sars), a8 gdfugra 
bl6b hafi runniS 1 aebum hinna fornu fslendinga en 
nokkurar ^jdbar annarrar. Aldrei kom |)a8 betur 
1 lj6s, en J)egar Jjeir voru erlendis. E^ab leyndi 



GUNNAR A HLfDARENDA 


33 


ser ekki. aS Jjeir b£ru af bSrum fyrir flestra 
hluta sakir. 5>aS er samhlj6Sa vitnisbiirSur sag-na 
vorra; J)aS var sii meSvitund, er fremur fiestu 
oSrii hratt sag-naritaninni af sta5. Hdfundunum 
fanst Jjcir hafa fr^einhverju aS segja, er eigi maetti 
meS nokkuru mdti gleymasl e5a liggja i t>^gnar- 
gildi. 

Hvernig kemur Islendingurinn nai fram, J^egar 
bann er erlendis? VerSur konunga bloSsins nokk- 
urn tfma vart? Kemur i Ijds, a6 hann s6 af 
g68u*efni gjbr i samanburSi vi5 aSra menu? Ber 
nokkuS £ hinni gdfugu lund? Sver hann sig 
nokku(5 i aettina til forfeSranna me8 Ipvi, er hann 
laetur eftii sig liggja? Getur hann sdr gdtSan orb- 
stir og £lit gdbra manna? Er honum ant um 
heill og heibur fdsturjarbar sinnar? I>ykir honum 
minkunn ab j)j<5berni smu eba s6mi? Laetur hann 
sdr eins ant um t^ab og forfebur vorir, ab ab 
vera Islendingur J)ybi £valt hib sama og ab vera 
gdbur drengur? 

Meb J>essar spurningar i huga, siglum ver mi 
meb Gunnari heim aftur til Islands. 


VI. 

Kvonfang. 

Yfirleetisleyhi. — A?5 Berg-lxSrshvoli, — Gofuglyndi ogr bfiind — G<5S mdlaefni, 
A tingi.—HallgerSur — Rd5ahagur — BrtiSkaup 

Pegar J>eir braebur, Gunnar og Kolskeggur, 
komu heim lir utanfbr sinni, urbu menn ^eim 


3 



34 


VAFURLOGAR 


naesta fegnir. PaS hefir J)6tt all-dapur*t i sveitinni 
dn {)eirra, en birta til viS heimkomuna. Enda 
voru J)eir blibir og g^6bir vi6 alia, svo augljost 
varS, a5 ekki haf?5i aukist dramb J)eirra. PaS eru 
smdmenni ein, sem drembildt verSa, J)6tt J)eir verSi 
fyrir einhverjum frama. Peim stigur dvalt hver 
sma-velgengni til hSfuSsins og geta um ekkert 
hugsaS nema fmyndaSa yfirburSi sina yfir aSra 
menn, en verba ab athlaegi g6Sra manna fyrir 
bragbib. t mannlifinu er J)etta svo titt, af J)vf 
flestir eru smamenni, en bin yfirlaetislausa herra- 
mannslund hjd svo fdum. 

Fljbtur var Gunnar ab spyrja, hvort Njdll vinur 
bans vseri heima. Ribu J>eir brsebur til Berg- 
J)6rsbvols og varb Njdll feginn komu J)eirra. 
P6tti bonum Gunnar vera afreksmabur mikill orb- 
inn og mjOg reyndur, er bann beyrbi um allar 
mannraunir, er bann hafbi i verib. Md nserri 
geta, ab gdfabur bbfbingi uti d fslandi eins og 
Njdll bafi t)vi feginn orbib ab fd sannar sagnir 
af bbgum og hdttum, bbfbingjum og vibburbum 
erlendis. Pab befir verib hdtib ab Bergt)6rsbvoli, 
t)egar Gunnar sagbi J)ar frd ferbum smum. 

En ^ab sagbi Njdll Gunnari fyrir, ab meira 
mundi bann sibar reyndur verba og ab margir 
mundu bfunda bann. ,,Vib alia vilda ek gott 
eiga“ segir Gunnar. Hann var ekki einn ^eirra, 
sem helzt vilja eiga i rdstum og illdeilum, En 
Njdll t)ykist sjd langa leib inn i framtibina og 



GUNNAR I IILfBARENDA 


35 


verSur dhy^g'jufullur fyrir 6rldg’um vinar sins ogf 
kennir si-rt til i hjarta sinu vegna bans. ,,Mart 
mun til ver?3a, ok munt J)u jafnan eiga hendr jDin- 
ar at verja". Hann ^’ill vara hann viS sem bezt 
hann ma. ,,Undir Jivi vaeri J)d,, at ek hef!3a mala- 
efni — Svd mun ok vera, ef JjTi geldr eigi 

annarra at'‘ ( 327 ®). Sfnir {letta tal Gunnar^ einkar 
glogt, hve g<5ISan mann hann hafSi aS geyma. 
Hann bar ekki sit5ur af samtiSarmdunum smum 
lies turn aS gdSleik hjartans og gOfugleik hugar- 
farsms, en aS fraekkik og vigfimi. 

En er oft eins og alt ilt fylki litSi utan 
iim J)ann, sem oSrum er fremri a^ mannkostum, 
dn J)ess hann hafi ciginlega nokkuS til saka unniS 
annaS en a^5 vera betri mat5ur og meiri en 

J)eir sem kring um hann eru- Og meS engri J)j65 
d J)etta s6r frekar sta?3, en meS vorri smgelingja- 
t)j<56, Pa(5 var svo 1 fornOld; Jiab er svo enn. 
I>eir menn sem bezt vilja t)j6?5 vorri og gaetii veriS 
henni baeSi svert3 og skj5ldur, eiga oftast naer 
hendur sinar aS ^^erja. (!)vina]i0i5 safnast gegn 
J)eim dr Ollum dttum; Jieir hafa vanalega litiS 
fylgi og eiga litlum vinsaeldum ab fagna e?5a al- 
menningshylli. MetS oss md helzt enginn taka 
OSrum fram eSa vera dSrum fremri a5 haefileikum 
og mannkostum. Annars kemur dfundin og smd- 
sdlarskapurinn og illkvitnin, eltir hann d rCndum 
og bitur hann 1 haelana, t)angaS til hann verSur 
aS Idta Idgt og dettur dr sOgunni. 


3 ’ 



3^ VAl^URLOGAK 

En er ^eim mun meir um aS gjor«i a8 
hafa malaefni g’ 65 , eins og Gunnar kemst a 5 or8i. 
A annan veg* mundu mdl J)j68ar vorrar sntiast, 
vaeri J)ess ivalt raekilega gsett, tjrslitin 5 t8u })d 
eigi d V a 1 1 osigur. G68ir menn og g68 milefni 
baeru s t u n d u m sigur dr b^^tum i barattunni 
eins og i Hfi annarra ]^j6ba. En me8 o&s era J)eir 
svo fdir, er Idta s 6 r um l)a8 ant, a8 hafa 6ldungis 
hreinar hendur, baebi i storu og smdu, og svo 
ver8a mdlaefnin ekki a8 ollu leyti g68. 

Gunnar og t)eir fdlagar alHr riSu til things, 
en Njdll f6r hvergi t)a8 sumar, Bjost Gunnar 
vib aS verba ^ar spurbur tibinda, en hdlf-kveib 
fyrir, J)vi hann hefbi ekki lund til ab hrbsa ser, en 
gott J)aetti s^r ab finna g6ba menn. Voru J)eir 
fdlagar allra manna bezt klaebum bdnir, \>ekra. er 
d J)ingi voru, svo ab allir undrubust. Enda hafa 
engin taeki til Ipess verib ab koma upp vbndubum 
vefnabi og skrautklaebum d fslandi um J)etta leyti. 
Alt ^ess konar hefir orbib ab saekja til annarra 
landa, eins og lengst hefir viljab vib brenna. Og 
1 eiginlegum skrautklaebum gengu helzt J)eir, sem 
verib hbfbu konungum eba bbrum hbfbingjum 
handgengnir, eba fengib t)au ab erfbum. 

Margir spurbu nd Gunnar tibinda, eins og vib 
var ab bdast. A Jiann hdtt hafa sbgur vorar 
myndast, ab fra afreksverkum fraegra manna hefir 
sagt verib d t)ingi, en Jjaban hafa sbgurnar borist 
dt um land alt, og orbib almenningseign. Gunnar 



GUNNAR A HLfDARENDA 37 

var vi 8 alia menn \6ttur og katur og sagtSi Cllum 
slikt, er vildu, 

Dag einn var hann d gangi fyrir framan Mos- 
fellinga-bu 8 . Gengu konur nokkurar til rridts 
vib hann. Var HallgerSur H5skuldard6ttir fyrir 
J>eim, Tekur hiin Gunnar ^^egar tali og mselir 
alldjarflega til bans, eins og vaeru J)au gamal- 
kunnug, t) 6 tt htin aS likindum aldrei d 8 ur hafi seS 
hann, setur sig niSur hj£ honum dldungis dfeimin 
og biSur hann aS segja s6r af ferSum sinum. 
Baebi voru J>au skrautbtiin, eftir Ipvi sem var 
titt. Gunnar bar tignarklaebi J^au, er Haraldur 
konungur Gormsson gaf honum, og hefir si. btin- 
ingur eflaust gj 6 r veriS upphaflega handa konungi 
sjdlfum. Hefir hann ab likindum haft skarbandib 
gullskreytta um hir s^r, en haldiS d gldfunum 
gullQOllubu 1 hendi og borib hringinn, Hdkon- 
arnaut, i. fingri, 

En ekki var Hallgerbur sibur skrautbtiin. 
Baebi mun hiin nti glysgjOrn verib hafa ab eblis- 
fari og svo hafbi hun nti dstaebu allmikla til ab 
tjalda ^vi, sem til var, Hdn var mi kona 34 dra 
gbmul, eba J)ar um bil, hafbi J)egar gift verib 
tvisvar sinnum, en skamma stund btiib meb mbnn- 
um sinum, Porvaldi og Gldmi, gdbum mbnnum og 
vel Idtnum, Um vig I>orvaldar var henni bein- 
linis sjdlfri kent, en Pj6st61fur, fdstri hennar, sem 
varb honum ab bana, hafbi lika vegib seinna 
mann hennar, Gldm, svo litinn s 6 ma hafbi hdn 



VAFTRLOGAR 


3 ^ 

haft af hjonahandinu. Fogur kona rmin hiin veriS 
hafa til aS sji og* vel gefin, t56tt eitthvaS soralegt 
hafi hlotiS aS vera i srip hennar. Htin var i rau5- 
um kyrtli og var i honum skraut mikiS. Yfir ser 
haf?$i hdn skarlafsskikkju mikla; mun J)a?5 veri5 
hafa harauS kdpa dr dyrum vefnaSi. Var hlin 
l6g?5 knipHngum um hdlsinn og ofan barmana a5 
framanverSu niSur i gegn; ^>3.^ virSast orb sog- 
unnar: ,,btiin hl6bum i skauL nibur^S helzt ab 
t)5^ba. 

Svo er aS sjd sem Gunnar hafi t>egar hug- 
fanginn af Hallgerbi orbib. Af manni meb bans 
stiltu lund mdtti \>6 til Ipess setlast, ab hann rasabi 
ekki um rdb fram i istamilum, einkum |)ar sem 
hann mi var mabur kommn um l)ritugt og reynd- 
ur ab mbrgu, en Hallgerbur fimm drum eldri, 
En Gunnar virbist ekki hafa rent grun i, hvilikur 
gallagripur hdn var, J^dtt saga hennar og Idlegi 
orbstir hljdti einhvern tima ab hafa flogib honum 
til eyrna. Ef til vill hefir hann gengib meb sdr i 
huga s6r eftir vibkynninguna vib Bergljdtu og 
viljab dtryma J)eim sbknubi sem fyrst meb t^vi ab 
stabfesta rdb sitt. 

Samtal J)etta endar meb ^vi, ab Gunnar fl 3 tur 
henni bdnorb sitt; en htin vfsar {)vf mdli haeversk- 
lega til fSbur sins til mdlamynda. Finnur Gunnar 
Hbskuld t)egar ab mdli og t6k hann vel vib hon- 
um, eins og aldrei hefbi nokkub i skorist. Legg- 
ur Gunnar bdnorbsmdl sitt fyrir brsebur bdba. 



GUNNARAHLfDARENDA 39 

Hruti finst J)ab eig-i jafnraeSi, J)6 konan s6 frsenka 
bans. Hiin blandin mjbg*, en Gunnar vaskur 
maSur og vel aS s^r gj6r. En Gunnar saekir 
mints svo fast, a6 Hrutur verSur undan aS Idta 
og kennir \>6 sirt i brjdsti um Gunnar, sem hanii 
dlitur blindan flana tit i mestu 6gaefu. Var mi 
rdSahagurinn samt sem itSnr fastmselum bundinn 
og skyldi bniSkaupiS vera ab Hlibarenda og bob 
mikib. 

I>egar heim kom og Gunnar sagbi Njdli fr^ 
rdbi Jjessu, t6k hann \>vi naesta i)unglega. ,,Af 
henni mun standa alt hit ilia, er hon kemr austr 
hingat‘S sagbi Nj^l. ,,Aldrei skal hon spilla 
okkru vinfengi^S segir Gunnar. ,,I>at mun svi 
user liggja, en munt ^^ti jafnan bseta fyrir 
henni* S segir Njdll 

Brtibkaupib fbr fram ab Hlibarenda og var 
J)ar margt stdrmenni saman komib. Pab byrjabi 
fremur 6friblega ab leyti, ab Priiim Sigfds- 
son, fraendi Gunnars, segir J)ar skilib vib konu 
sina sbkum gebvonzku og illyrba. En hefur 
um leib upp bbnorb til Porgerbar, dbttur t)eirra 
Gllims og Hallgerbar. Htin var J)ar ab bobinu 
meb mdbur sinni, maer f^drtin vetra gbmul og hin 
fribasta, Var l^vi ab lokum vel tekib, |)6 nokkub 
l)setti Prdinn stutt vera milli kvenna, og varb nti 
briibkaupib tvbfalt. Leysti Gunnar vini sfna tit 
meb gjbfum og skildu allir meb hinni mestu vin- 
semd. En Hallgerbur t6k vib btirdbum og Idt 



40 


VAFURLOGAR 


mikiS til sin taka. Var Jiegar eftir |dvi tekiS, aS 
hun aflaSi til b-dsins mel5 61eyfilegum brOgSum, og: 
mun J)eim, er ]pvi veittu eftirtekt, brugSiS i brtin, 
J>vi sliku h6f^u menn ekki itt a6 venjast £ HliS- 
arenda. 

Eftir kvonfang Guniiars fer hamingjusdl bans 
smdm saman ab hniga. Me^5 engu eykur g68ur 
maSur hamingju sina og margfaldar eins og J)vi, 
aS sdr g68rar konu. En met$ engu m6ti hsettir 
maSur hamingju sinni eins miki8 og meS l)vi a5 
ganga aS eiga lelaga konu. Ytri fegurS hverfur 
og hjaSnar eins og bola, og i henni einni aldrei 
neitt ab byggja, \)6tt htxn s6 goS guSs gjOf, l^egar 
hiin er C)5rum samfara. FegurS sdlarinnar er hi5 
eina, sem varanlegt gildi hefir. Fyrir henni skyldi 
hver g68ur maSur gangast og l)eini mannkostum, 
sem hiin er endurskin af, en ganga fram hj£ 
J)eirri, er h68in vefur a5 hCfSi maims i bili og gjSr- 
ir sjdnhverfingar; J)vi er komiC ut i klungur 
og dfserur, t)egar augun opnast. 


VII. 

Drenglyndi. 

Saupsdttar konur,— Drambldt lund — ManndrSp og: fiSbsetur — Sigrmundur 
^eginn.'—Fdleikar um Jjrju &r — Dicng-skapardsemiS — HallgerSarliindin — 
T<inn5ur.'“Hallaari — BerglxSrulundin —HvaS verSa msetU. 

Gamall siSur virbist {>aS veriS hafa meb J)eim 
Gunnari og Nj£li, ab t)iggja heimbob hvor ab Cbr- 
um sinn veturinn hvor. En eitt sinn er ^au 



GUNNARAHLfDARENDA 4^ 

Gunnar og HallgerSur voru ab hof5i aS Bergj36rs- 
hvoli, ur8u }}8er konurnar saupsdttar ut af sma- 
muiium einum og* varb {>ab neisti til Qandskapar 
svo mikils, aS aldrei hefir kserleikur tveggja vina 
veriS 1 meiri eldraun staddur, en t)eirra Gunnars 
og Njdls. En svo st65 vindtta Jjessara tveggja 
agffitismanna fOstum f6tum, aS hun raskaSist ekki, 
hvat5 sem a dundi; hiin var bygS d, traustum kletti 
drengskapar og gSfuglyndis. 

TilefniS var undur-litiS. Helgi sonur J)eirra 
Njdls og BergjDdru, kom meb konu sinni, P6r- 
hCllu, til boSsins, eftir aS gestum hefir skipaS verib 
1 sseti. BiSur Bergt>6ra HallgerSi aS t)oka 
fyrir tengdaddttur sinni, sem htin hefir viljab sitja 
lata vib hliS barna sinna annarra. Vel mi J)a5 
vera, ab BergJ)6ru hafi i }>essu yfirsdzt, eba htin 
hafi eigi orbum hagab eins haeversklega og skyldi. 
En hfin var htisrdbandi og allir gestirnir dttu 
inaegbir ab vera meb hdttu hennar og vilja. Hall- 
gerbur reiddist J)essu litilraebi og kvabst engin horn- 
kerling vera vilja. Dramblaetib og ofstopinn sdtu 
1 hdsseti 1 hjarta hennar. Skrautklsebin fengu nti 
eigi dulib t)ab lengur. Innri maburinn varb ab 
brjbtast tit. Hjartalagib kemur ivalt i Ijds fyrr 
eba sibar. Dramblitum manni finst s6r stbbugt 
um taer trobib. Meb hverju litilrasbi finst honum 
heibri smurn hnekt. Eigi mi orbinu halla, svo 
honum finnist J)ab eigi mdbgan. I^ab er lj6t kind 



42 


VAF URLOG AR 


og J>eim verst, sem d og elur, me^ J)vi aS {)j6na 
henni. 

,, Troll hafi vini J>ina’*, sag? 5 i Hallg'erSur, l>eg- 
ar Gunnar reiS til t)ings naesta sumar, enda var 
htin ekki lengi aS l^ta drepa htiskarl Bergt)6ru, 
J)egar hann var d brott riSinn, triian mann og 
Enginn vissi, hvort Gunnari likaSi betur 
eSa ver, er honum voru flutt |)essi ti8indi d t^ingi 
og eigi hallmaelti hann konu sinni einu orSi. En 
hann gekk til Njdls, sag 5 i honum vigiS, ban 5 
honum baetur og gaf honum sjilfdaemi. L^t Njd.ll 
12 aura silfurs, e5a vaualeg {)raelsgj6ld, koma 
fyrir hiiskarhnn. MCnnum hefir talist s\"0 til, a 5 
J)aS vaeri ndlsegt 500 krdnum eSa nser j^vi 150 
dalir 1 vorum peiiingum. 

Sj 625 t^enna t)6tti Njdli vissara a ?5 hafa meS 
sdr, er hann reiS til J)ings naesta sumar. Enda 
var hann eigi fyrr til J>ings kominn, en Kolur, 
verkstjdri HallgerSar, fekk aS bfta 1 grasiS, t)egar 
Bergt)6ra var ein um hituna orSin. Lsetur Njd.ll 
J>d Gunnar gjSra um mdJi 5 og verba vigin t>d. aub- 
vitab kaup kaups; faer nd. Gunnar fdsj6b sinn aftur 
frd. sumrinu d,bur. 

En stserra f^sjdb hefir Gunnar orbib ab faera 
meb sdr til l)ings naesta sumar. t^d verbur hann 
ab gjalda frjd.lsan mann fullum manngjbldum, er 
Hallgerbur laetur drepa fyrir Bergt)6ru. Var |)ab 
hundrab silfurs, sem talib er jafngildi 5000 krdna 
eba einum 1400 ameriskra dala. Ekki fekst 



GUNNARiClILIDARENDA 43 

Gunnar um einu or8i, og voru ^eir J)6 n6g‘ir 
sem QSlyrtu um, a 5 ^arna hefSi Njdll dgengur 
veriS. En eig^i var fe J^etta lengi i vorzlum 
bans, Ipvi naesta sumar hverfur til bans aftur 
fyrir vig Brynj 61 fs rosta, fraenda HallgerSar. 

Rimman harSnaSi stc 35 ug^. HaUgferSur Isetur 
mi hefnd sina niSur koma i. 5 > 6 r 8 i leysingjasyni, 
fdstursyni Ipeirra Njdls og Berg^dru, hinum bezta 
manni. Kom ^DaS viS hjarta J^eirra vinanna meir 
en nokkuS anna 5 , er bingaS til hafSi i skorist. 
En Ipeir t6ku bSndum saman og ssettust vel og 
skjott. Fyrir hann Idt Njdll koma 200 silfurs, 
tvOfold manngjold, nd-laegt 3000 dOlum i vorum 
peningum eSa meir (10,000 kronur). ,,Eigi 
J)ykki mdr Ipettsi of mikit“, segir Gunnar, Manns- 
Hfin voru i baerra gildi d Islandi um f)etta leyti 
en margur mundi setla. Pa8 var d]|?rkeypt gam- 
an ab vega mann, jafnvel Pa8 Jjaettu til- 

finnanleg titgjbld J)etta fyrir islenzkan bdnda 
nti £ dSgum og er lp 6 silfriS auSfengnara orSiS 
nti en Ipi.. 

Naesti leikurinn 1 t>essu hrikalega mann- 
tafii var ^aS, aS Njalssynir v6gu Sigmund fraenda 
Gunnars fyrir rdg, sem borinn var d milli heim- 
ilanna. Heiftraekni m 65 urinnar hefir nu dregib 
synina inn i leikinn. Nti var eigi eins fljdtt um 
saettir leitaS og munu fdleikar nokkurir hafa meS 
J)eim vinunum veriS um langan tima. Njdll b^S- 
ur engar baetur og Gunnar laetur ^rjti J)ing HSa, 



44 


VAFURLOG AR 


d.n \>ebs a8 hreyfa mdlinu. Muii honum J)6 af 
morgum hafa veriS a hilsi leg-iS fyrir J)ann 
6b6mA aS Idta ndfrasnda sinn obsettan lig’gja. 
Enda var ^a6 i almenning“s£litinu bin mesta 
mmkunn. Hallg-erSur mun hafa eggjaS hanii og 
brynt meS ollu m6ti. TsekifaeriS hefir eflaust 
eigi heldur veriS dnotaS Uti8 af 68rum til a5 
spilla a milli Ipeirra. vinanna. 5>a5 er sjaldaii 
sparaS, er svo stendur 

Vandamdl eitthvert annaS kemur J)d fyrir 
Gunnar. Per hann Ipi aS leita heilrseSa til vinar 
sms a6 vanda, eins og ekkert hefSi i skorist. 
Hefir hann meS ^essu gefiS eitt hi8 fegursta dreng- 
skapar daemi, sem unt er d sJ5 benda. f J)rju 
dr h6f!5u fdleikar veri5 me8 ^eim vinunum. Pa8 
hefir veriS hdggiS naerri Gunnari, J)ar sem fraendi 
bans hafbi veginn veriS. Engar bastur hafa hon- 
um LoSnar veriS, eins og hann hafSi sjdlfur dvalt 
gjort. Aldrei laetur hann s^r samt til hugar 
kom aS heQa mdlsdkn og ekkert vill hann d mdl 
J)etta minnast aS fyrra bragSi. Me6 pvi a8 brjdta 
nd odd af dllu ofiaeti og biSja Njdl heilraeSa, gef- 
ur hann honum dtviraeSlega i skyn, a5 alt, er til 
saka kunni a?5 vera, s6 af bans hendi gleymt, 
fdleikarnir, er meS J)eim hafi verib, skuli haetta, 
og J)etta eina sky, er skugga hefir boriS d him- 
in vindttu fjeirra, skuli nti eigi framar til vera. 
Petia drengskapar daemi Gunnars er hiS lang- 
staersta af bllum afreksverkum bans, MeS a5- 



GUNNAR A HLfE>ARENt>A 45 

dian hafa menn um tala5 i fornold. Og 

meS a5ddan asttu allir um J>a5 aS tala, er nafn 
Gunnars kunna a^5 nefna, 

Ekki Idt Njall 4 heilraeSunum standa, GlaS- 
ur greip hann hina framr^ttu vinarhOnd og let 
heilrseSin fdsleg-a i heil og holl, exns og dvalt 
aSur. A(5ur \>q\v slita talinu, segir Njiil, — og 
J)a8 er eins og' ver sjdum hann gangfa til Gunn- 
ars og sld honum a oxlina — ,,Helzd lengi hefr 
Sigmundr fraendi i>inn dbaettr verit‘‘. — „Fyrir 
longu var hann baettr, en JxS vil ek eigi drepa 
hendi vi^ sdma mmum‘S sagtSi Gunnar, Greiddi 
Njdll nd Gunnari tvenn manngSld fyrir vig Sig- 
mundar, Idt allra saka d hendur honum 6geti5, 
og skila^i um leiS fd t)vi Ollu aftur, er Gunnar 
haf^i aSur orSiS af hendi a5 Idta. Hdtu t)eir nd 
hvor oSrum J>vi, a8 aldrei skyldi neitt J)a5 fyrir 
koma milli J^eirra, a5 l>eir semdu eigi vinsam- 
lega um meS sdr. Enda hdlzt vindtta t)eirra 

til dauSadags. 

Hdn er eigi einungis hi5 fegursta, sem frd 
er sagt i forns6gum vorum, heldur eitt hiS g6f- 
ugusta, er fram hefir komi6 i bdkmentum heims- 
ins. Vdr Islendingar eigum lpa.r QdrsjdS, er meira 
gildi hefir en gull og gersemar. GySingar eiga 
Davi6 og Jdnatan, Grikkir Damon og Pythias"^. 
Og vdr Islendingar, l>6 fdtaskir sdum, Gunnar 
og Njdl. 


x) Eba r4ttara Fintas, 



46 


VAPURLOGAR 


En svo eig-um ver lika Hallg'erSi og 
Berg’J)6ru. Pvi mi?3ur hefir luadin J)eirra oftar 
i arf, en hind t)eirra Gunnars og Nj£ls. 
I>a8 er oft eins og HallgerSarlundin s6 helzt til 
fyrirmyndar tekin meS J)j65 vorri, ekki einungis af 
smselingjunum, heldur einkum af helztu m6nn- 
unum. AS verSa af ollu uppvsegur, dlita virS- 
ingu sinni meS 5llu misboSiS, fyllast heiftar af 
hverju litilraeSi, gj^ra J)eim manni, er einhverj- 
litla m6Sgan kann aS hafa synt, upp frd J)vi 
alt til ills og skapraunar, — hefir ^aS eigi dsjald- 
an veriS aeSsta lifsreglan, er fariS hefir veriS 

eftir af h4.um og Idgum? Einkum 1)<5 haum, — 
fyrirmyndunum. Peim er ant um, aS syna J)aS 

Ollum heimi, aS eigi Idti J)eii troSa s6r urn taer 

aS dsekju. Naumast svo auvirSilegt kauptdn 
islenzkt, aS eigi berist t)3er HallgerSur og Berg- 
t>6ra t)ar d banaspjdtum. Pess vegna er hiS 
vessela J)j681if vort eins sundurrifiS og J)aS er. 
Jafnvel unglingarnir aefa sig i J)vf d uppvaxtar- 
drunum, aS lata hvert IftilraeSi gjdra J)d aS 
dviniim, og tala ekki saman, helzt svo drum 

skifti, ^6tt fundum beri saman. 

Edda talar um tilnriSur eSa myrkriSur, — 
illJ)ySi, er fari eins konar gandreiS i myrkrinu 
um bygSir mannaiina til ab gjOra ilt. PaS var 
mi 1 heiSni. En jDaS er slasSingur eftir af J)eim 
enn allmikill, hvert sem vdr fslendingar fSrum, 
— svo mikill, aS oft syrtir fyrir s61 og dimt 



GUNNAR A HLfDARENDA 47 

verSur um hibjartan dagfinn. Hve naer skyldum 
v^r reka jDaer lir garSi? 

Vetur einn var hallseri mikiS i sveitinni. 
Gunnar hjalpaSi 6llum, er til bans leituSu, um 
hey og mat, J)anga6 til harm var5 sjdlfur uppi- 
skroppa. F6r harm og falaSi hvorttvcggja til 
kaups hjd, nagranna sinum einum, sem vel var 
birgur, en fekk afsvar. ,,Illa er slikt gjort at 
varna Gunnari kaups; er J)ar StSrum eigi g6Ss 
von, er slikir fd eigi‘‘, sagSi Nj^ll, er hann 
fretti um J)etta, PA var6 BergJ)6ru, hiisfreyju 
bans, J)etta al5 orSi: ,,Hvat skalt {>ti mart um 
slikt tala? Er J)^r miklu drengilegri at fd honum 
baeSi hey ok mat, er ^ik skortir hvdrki tik*. — 
PA var hdn bdin at5 glej^ma allri braeCinni, enda 
eigi viljaS Idta Gunnar gjalda HallgerSan ,,t>etta 
er dagsanna'S sagSi Njdll og faer^i honum hey 
A fimtdn hestum, en mat A fimm. ,,G68ar eru 
gjafar J)inar“, sagt5i Gunnar, ,,en meira Jjykki 
mer verf5 vindtta J)in ok sona J)inna“ ( 47 “®). 

Um Berg^dru er eigi a?5 Srvaenta, sJS hdn 
me5 timanum fAi tamiS skap sitt, {jvi i)ar eru 
dgaetar taugar innan um og gOfugt hjartalag 
annars vegar. H4n er i rauninni dgaet kona, 

ef heiftraeknin hefSi eigi litaC hendur hennar 
bl6Si. Manne81i5 er annars vegar engill, bins 

vegar djOfulL Um J)atS hvaS ver8a skuli ofan A 

hjd hverjum einum, er 611 hildi lifsins hd6, 

GrimmuSug og nornaleg er isjdna Bergl)6ru me6- 



4^ V A F U R L O G A R 

an hun er aS skeyta skapi sinu d HallgferSi meS 
maniivigum. En bj5rt verSur hun, naerri {)vi eins 
og eng‘ils-£sj6na, J)egfar hun kys heldur aS brenna 
eins f6rn k bali meS b6nda sinum Njdli, en 
a5 skilja viS hann i dauSanum. 

Munnmsslin hafa IdtiS HallgferSi iSrast og fylgt 
henni til grafar sem kristinni konu i helguSum 
reit 1 Laugarnesi. Svo mikla hugarkvol itti hun 
a5 hafa {)olaS dt af Ipvi atS hafa rdSiS dgaetum 
b6nda sinum bana' me5 synjan hdrlokksins. PaS 
a5 BergjDora leggur lif sitt ab siSustu k fdrnar- 
altari kserleikans og aS munnmaelin Idta hiS harba 
hjarta HallgerSar auSmykjast, er hvorttveggja 
bending um, hvaS fram megi koma viS {)ser nQfn- 
ur J)eirra, sem enn kunna a8 vera k gangi mebal 
vor. 


VIIL 

Vfgaferli. 

Stuldur,— Kinnhestur.— k akri.— Fyrstu vigf — Heilroe5i — Hestaat.— Vi5 
Knafahdla.— A i)i«g’i*“Atior ogr litldt— HofSingrinn mesti.— f sama knd- 
1 una. — Saettin 

HingaS til haf?5i Gunnar eigi dtt i neinum 
vigaferlum k Islandi, enda var hann maSur svo 
gaihyndur og prdSmcnni svo miki8, aS alt J)ess 
h^ttar mun honum veriS hafa k m6ti skapi. En 
vigaferlin loguSu i kring um hann og brdSum 
sogaSist hann gegn vilja sinum dt i J)d dgaefunnar 
straumibu. 



♦GUNNAR X HLiDARENDA 4'9 

Hallg-er'Sur Isetur J^rael sinn stela vistum i 
Kirkjuba; o§^ ber J)ner 4 borS fyrir Gunnar og vini 
bans, er J)eir koma af A aug-abra^5i skilur 

Gunnar, hvernig f ollu li^^ur, verSur svo reiSur 
lit af svivirSing' Jjessari, a.6 hann raeSur s6t ekki 
og l^rstur HallgertSi kinnhesti. J>a6 var i hi8 eina 
sinn, er hann eigi haf^i vald d lund sinni i bill. 
Gunnar fer til Otkels b6nda og gjbrir honum hvert 
ssemdarboSiS 4 fsetur CSru, til ab baeta skaSann. 
En hann er maSur heimskur pg illgjarn og laetur 
varmennilS Skammkel koma &6r til aS neita Qllum 
bo?5um Gunnars. Stefnir hann HallgerSi um stuld 
en Gunnari um afney^lu. En er til {)ings kom, 
vann Gunnar ni£li^ og hafSi hinn mesta 96ma a£. 

Nokkuru siCar var Gunnar aS sd akur sinn, 
Otkell var J)ar A ferS fyrir ne(5an og ribur allgeyst; 
missir hann vald a hesti sinum, er J)ytur meS hann 
miklu ofar en vegir Idgu. Veit Gunnar eigi fyrri 
til en riCiS er £ hann ofan, J)ar sem hann er aS 
»£ og saerir Otkell hann 6vart meS spora smurn svo 
bl65 lagar ur andliti bans, Gunnar bregbur sdr 
eigi og synir enga reiSi, en t>ykir nd bsett skdmm 
£ skomm ofan, einkum t)ar sem Skammkell, sem 
Ilka er i forinni, fer um hann hdSulegum ortSum, 
En nd var Gunnar gramur i hug. Enda sat hann 
•sig eigi dr faeri meS aS sitja fyrir J)eim Otkeli, er 
peir f6ru heimleiSis dr boSi austur i Dal og v6gu 
J)eir Gunnar og Kolskeggur ^ar eigi faerri en £tta 
menn niSur viS Rangd vi8 va8i8 hj£ HoiL I>egar 


4 



V A F U R L 0 G AR 


SO 

Gunnar haf^i unniS \>ess{ fyrstu vig, sagbi hanti 
vib Kolskeg-g br6bur sinn, ab hann vissi eigi, hvort 
hann vaeri 6brum mbnnum J)eim mun 6vaskari, 
sem ser J)aetti meira fyrir en obrum ab vega menn 
(54^30). Kemur t)ab her 1 ^jos eins og £valt, live 
gbban mann Gunnar hafbi ab geyma. Hann gekk 
eigi ab mannvigum ab gamni ser, hve vel sem 
vopnin l^ku honum 1 hendi, og hann hugsabi eigi 
um \>siu meb kbldu bl6bi. 

Njall sagbi honum, ab t)etta mundi upphaf 
vigaferla bans, og gaf honum J)ab heilraebi ab vega 
aldrei 1 hinn sama knerunn, eba meb obrum orb- 
urn ab hlffa syninum, ef hann hefbi orbib foburn- 
um ab bana, og rjiifa aldrei lp£ saelt, er gdbir 
menn gerbu milli bans og annarra. Hvorttveggja 
fanst Gunnari aubvelt, enda var j^ab skaplyndi 
bans samkvaemt ab forbast slikt. 

Synir Starkabar undir Prihyrningi voru ofiit- 
ungar miklir og Ibgbu lag sitt vib syni Egils 1 
Sandgili. Peir ogrubu Gunnari til hesta-ats, sem 
var ein af helztu skemtunum fornaldarinnar, en 
blauzt oftast eitthvab ilt af. Nj^li sagbi t)ungt 
hugur um og var ]p 6 i J)essu Qblmenna samkvaemi 
sj^lfur meb sonum sinum ollum, isamt flestum 
beldri mbnnum sveitarinnar. Vel var Gunnar bd- 
inn h^r sem ^valt, er hann kom fram £ opinberum 
mannfundum. Var hann 1 raubum kyrtli og hafbi 
um sig silfurbelti digurt og hestastaf mikinn 1 hendi. 
Skarph^binn baub Gunnari ab leiba fram hestinn 



'GUNNARAHLIBARENDA 5^ 

fyrir hann, ,,erum ver hvdrttveggja hdvaSamenn“, 
En ekki vildi Ounnar J^iggja J)aS, til aS koma 
honum eigi i nein vandraeSi. 

I^egar hestarnir taka aS bitast og skemtanin 
•j^tendur sem haest, hrinda J)eir fdlagar smum hesti 
a pvi skyni^ a^ Gunnar fallL En hann hnndir hesti 
sinum a m6ti, og verSur J)aS til J)ess J^eir falla 
h^Sir, I^orgeir og Kolur, og hesturinn 4 jDa ofan. 
Hlaupa J}eir aS Gunnari, en hann J)nfur Kol og 
kastar honum i vOUinn, svo hann Hggur i oviti. Pi, 
lystur i^orgeir hest Gunnars, svo dt hleypur augaS. 
En hann l;^stur aftur I>orgeir meS staf smum, svo 
hann fellur i 6megin. Hestinn, sem var hiS mesta 
metfd, laetur Gunnar Kolskegg,br6Sur sinn,h5g.gva, 
J)vi hann vill eigi Idta liann lifa vii?5 6rkuml. 3>eg- 
ar Porgeir rakiiar dr rotinu, var hann svo reibur, 
a6 hann jetlalSi a^5 rdSast i Gunnar, en var varn- 
a-b t)ess. Gunnar var kyr og stiltur aS vanda og 
mselti eigi or8, er afdtt vaeri. En Porgeir var 
hinn reiSasti og sagSist hvorki selja griS n^ kaupa. 
Eftir hesta-at ^etta r^u allir vinir Gunnars hon- 
nm, a^5 vera varan um sig, svo som Njdll og Ol- 
afur pd 1 Hjar^arholti f DGlum, brdSir HallgerSar 
og mdgur Gunnars, hinn vaensti ma8ur og mesti 
hSfbingi. 

Peir braeSur, Gunnar, Kolskeggur og Hj5rtur, 
riba 1 heimbob til Asgrims Ellibagrimssonar i 
Braebratungu i Biskupstungum. Vildi Njdll Idta 
syni sina riba meb J)eim, en Gunnar J)d J)ab ekki; 

4 





VAFURLOGAR 


vildi hann eigi baka J^eim me8 \>vi nein vandraebk 
Svo varasamur var hann a6 Idta ekki vini sina 
ilt af ser hljdta i neinu. Gunnar dreymir fynr slys- 
um a. leiSinni og vill senda Hjdrt brdSur sinn 
heim aftur, en faer hann eigfi til aS fara. A leiS 
J>eirra voru hdlar nokkurir, er Knafahdlar nefnd- 
ust; nu eru t^eir Knaefaholar kallaSir. PaS eru 
Q6rar str^tu-myndaSar hsetSir, er aeSi-lang-an spol 
lig’gja- ^nni, inni i flugsand-hrauni, Fyrir norS- 
vestan hdlana gengur fram hryggur einn, er hylur 
sjdnum, t>eim er koma, og var staSurinn 
J)vi hentugur fyrir launsdtur. Hefir vegurinn a6 
likindum legiS milli holanna og hryggjarins og 
t)ann veg hafa Gunnar og braeSur bans fariS.^l 
pQir StarkaSur og Egill sdtu hdr fyrir l>eim met 5 
eigi faerri en 30 manns. Hleyptu t>eir Gunnar nd 
hestum sinum fram hjd og ofan aS Rangd, fram 1 
nes eitt, J)ar sem peir dttu nokkuru betra a 5 stt)Su. 
Slser J)ar 1 har^an bardaga, eins og bdast mdtti 
vis. Prjdtiu manns ssekja J)rji og s;^nist t)aS naesta 
djafn leikur- Hjortur var veginn, en Ko'skeggur 
saerSur. Fjdrtdn manns feldu {)eir af 6vinum sin- 
um; hinir flySu og voru margir sdrir. Sjdlfur reiS 
Gunnar 6sir af fundi J)essum og hafSi ^>6 eigi af 
s^r dregiS; reiddi hann lik Hjartar, brdSur sms, 
heim d skildi sinum. Hildigunnur Iseknir, Stark- 
aSarddttir, graeddi sdr ^leirra Porgeirs, er {)eir 
komu heim. ,,YSr vaeri mikit gefanda til, at p 6 r 

i) Sbr, Kaalund Hi&t. top, beskr I, 223 — 224 



GUNNARAHLfDARENDA 53 

hef^ut eigi ilt dtt viS Gunnar'% sagSi htin. ,,Sv£ 
vaeri t)at‘S segir Starka8ur. 

MeS raSksensku frdbaerri bj6 Njall mdl Gunnars 
undir {)ing. Pegar til m^kdknar kom, J)6tti Gunnar 
hafa v5rn svo mikla i mdli,a8 Jjungar t)6ttu horfurn- 
ar 6vinum bans; leit eigi ut fyrir,a6 saettir mundu 
takast, En annaS J)6tti dvalt 6riS en aS gjOra ut 
um mdl 611 d t>ingi. Hjalti Skeggjason tir Pj6rs- 
drdal ba8 \>i. Gunnar aS leggja malin til jafnaSar- 
ddnis goSra manna. Gunnar J)vi, ef hann 

yrSi aldrei m6ti ser i neinu mdli. Peir Asgnmur 
ElliSagrimsson, Njdll og Hjalti gerSu um md-IiS. 
Flestir voru baettir hdlfum bdtum. Svo var Gunn- 
ar vinmargur d t)ingi, a8 J)eir styrktu bann til aS 
baeta t>egar 611 vigin og gaf hann m6rgum j^^eim 
h6f6ingjum gjafir, er h6f6u vejtt honum aS mdlum. 
Haf^i hann mestu saemd af mdlum ^essum. Allir 
voru nu d eitt sdttir um, ab hann aetti engan sinn 
jafningja i SunnlendingaQdrSungi. En sdrt var 
hann 6fundabur af Qandm6nnum sinum af saemd 
J)essari. 

Nokkuru sibar gjOra J>eir Porgeir Starkabar- 
son atf6r ab Gunnari og riba tuttugu og f}6nr 
saman d sk6ga nokkura fyrir ofan Hlibarenda. 
Var t)ar enginn heima nema Gunnar og konur, 
L6gbust t^eir fyrir og hengdu upp vopn sin. 
Njdll faer fregnir um J)d, segir Gunnari ab safna 
ab sdr m6nnum, ribur sjdlfur d skdginn til Jieirra 
s^nir J>eim fram d, ab J>eir hafi t^egar gj6rt sig 



54 


V-AFUKLOGAR 


seka um fjOrrdS vi5 Gunnar, er nd f Ii5safna5£ 
d m6ti jDeim, og muni hann bratt koma h^r og 
verSa banamaSur Jpeirra. L^ta J)eir s^r ]petta a5 
kenningu verSa og hleypa hestum sinum heimleiS- 
is. Njall gjSrSi sjdlfur um maliS d t)ingi og \ 6 t 
1)6 t61f menu um l^aS dsema. at meS I6gum 

skal land byggja, en sne8 6l6gum eySa‘^ Var5 
hver maSur, er i atfCrinni hafSi veriU, aS gjalda 
hundraS silfurs, en l)eir nafnar, Porgeirarnir, tvO 
hundruS hvor. Hefir ]l)a5 veri5 sj66ur all-dlitlegur, 
T6k Njall vi8 honum- Hann l)6ttist vita, al5 
ab Gunnari kynni aS koma vel alS gripa til bans 
seinna. 

Gunnar rei5 af l)ingi vestur i Dali i HjarSar- 
holt aS heimsaekja Claf p£, mig sinn, og sat Ipar 
hdlfan mdnuS i g6Su yfirlaeti. A5 skilnabi gaf 6l- 
afur honum Ipryd gripi ,,gullgring og skikkju, er 
iXi hefir Mj^rkjartan frakonungr ok hund, er mdr 
var gefinn i frlandi. Hann er mikill, ok eigi verri 
til fylgdar en rSskr maSr. Pat fylgir ok, at hann 
hefir mannsvit. Hann mun ok geyja at hverjum 
manni l)eim, er hann veit at 6vinr jxnn er, en aldri 
at vinum l)mum; l)vi hann s6r i hverjum manni^ 
hvdrt til l)in er vel e?5a ilia- Hann mun ok lif 
leggja i. at vera lp 6 r tr^r, Pessi hundr heitir Sdmr“. 
Olafur biSiir Gunnar vera varan um sig. ,,Par 
Ipii J)ykkir mi dgaetastr mabr um alt land‘‘ (70^®®)- 

Af gjdfum l^essum mi marka, hve vegur 
Gunnars hefir mikill veriS um t>essar mundir. T>fv^ 



GUNNAR A HLfSARENDA. 55 

legustu munirnir og staerstu konungs gersemarnar, 
sem til eru i landinu, eru eigi ofg6Sar dlitnar 
handa honum. Pvi nu er hann Alitinn glsesilegasti 
hol^inginn, eigi aS eins i Sunnlendingalj6rSungi, 
heldiir um land alt, og hafa ^6 aldrei fleiri hSf^- 
ingjar uppi \eriS A fslandi ne betri menn, en ein* 
mitt um t)cssar mundir. J>a 5 md. ohsett trua ^vi, 
aS t>etta hafi verib almannardmur, l^egar annar 
eins h^fSingi og Olafur pi, er sjilfur var af kon- 
ungaasttum, l^sir yfir J)vi svo afdrdttarlaust. Eins 
og kunnugt er, h^t m66ir bans Melkorka og ha:^i 
hernumin veriS A IrlanJi. Het faSir hennar Myr- 
kjartan og hafSi veriS konungur i)ar i landi, Enda 
vita menn, aS yfirkonungur einn irskur var uppi 
meS i)vx nafni drin 926 — 943, en J)aS er heldur 
snemma til aS geta borib saman vit 5 Laxdaelu. En 
eftir hann voru ymsir smdkonungar uppi, er Muir- 
certach hdtu, en J)a8 er irska nafnitS, er svarar 
til M;^rkjartan. Var smdkonungur einn meS {)essu 
nafni drepinn driS 963, Olafur pd. var dtjdn dra 
gamall, J)egar hann f6r til frlands a8 leita afa sinn 
uppi, og telst mOnnum svo til, sJ 5 hafi veri8 
drib 956. Gaeti smdkonungur sd, er nefndur 
var, hafa verib afi bans og gefib honum gjafir Jxaer, 
er nd faer hann Gunnari.*) 

Aftur sdtu t^eir Porgeirarnir fyrir Gunnari vib 
Rangd* I^ar vo Gunnar Porgeir Otkelsson og hafbi 
J)d tvisvar vegib 1 hinn sama kn^runn — baebi 

x) Laxdsela* ved Kr. Kaalund. Indledning LlII. 



VAFURL.a&Ai: 


56 

vegiS foSurinn og soninn. Vissu dviniir bans, hva^ 
J)eir gjorSu; hafSi MorSur lagt raSin d og var 
Porgeir eggjaSur svo til soknar vi8 Gunnar, a5 
banii var til t>ess neyddur alS vega. Svo ekki 
breytti hann gegn raSum viiiar sins viljandi. ,,N4 
liggur Ilf i)itt vilS, ef heldr eigi satt, sera 
ger er“j sagSi Njall ( 73 *^’). 

Gizur hviti, hOflSinginn glassilegi, er si5ar vartS 
til ^esss aS koma kristninni 4t til Islands, s 6 td 
Gunnar um vigsmalib Otkels d t)ingi af msclsku 
mikilli og lagaj)ekking. Pdtti i)a bllum Gunnar 
stiltur vera. Helt Njall vdrn uppi fyrir hann og 
md trxax honum til aS bafa tekiS fram alt J^ab, er 
Gunnari mdtti til rarnar verba. Enda l^gbust ’jpi. 
fleiri h5f!3ingjar d eitt ab ganga um ssettir. Skyldi 
mdlib lagt 1 t61f manna gerb, og var J)ab dbur 
fetabfest meb bands 6 lum,ab saettin skyldi haldin af 
mdlsabilum bdbum. Fjdrbaetur voru dkvebnar fyrir 
Jpd, er fdllu. En aSalatribib 1 ddmnum var J)ab,a5 
Gunnar og Kolskeggur skyldu utan fara og vera 
erlendis J^rjd dr. En fseri Gunnar eigi, J^dtt banrk 
aetti J>ess kost, skyldi hann draepur fyrir frsendum 
Otkels. Fjdrsj 6 birnif, sem Njdll hafbi i vSrzlum, 
komu nd ab gdbu haldi, og hafbi hcinn dvaxta5 
J)d; stdbst l^ab d endum, aS Gunnar gat borga5 
fyrir sig. A beimleibinni minti Njdll Gunnar enn 
d ab halda saettina og sagSi honum, ab til svo 
mikillar saemdar, sem bin fyrri utanfCr bans hefbi 
orbib, mundi {)essi verba honum til saemdar miklu 



GU NNAR A HLfBARENDA. 


57 


meiri. SagSist Gunnar pi, ekki sstla ser a?5 rjiifa 
sasttina. Og t)egar Rannveig m65ir bans heyrSi, 
ab hann aetti at5 fara utan, p6tti henni vaent um, 
Peir gsetu pi haft eiahvcm annaa til a?5 deila viS. 

IX. 

Ssettarrof. 

Utanfor — <5likar huj^sanir — Knot t)g: hughvarf. — Sektar mc5\ itiind — Veg- 
ir skilja — Gunnarshdimi. — Fogur sk^ring d fasti voltum. 

Peir braeSur, Gunnar og Kolskeggur, toku nd 
ab hugsa fyrir utanfor sinni; reSust peir i skip 
meb NorSmanni einum. Pcgar bkipiS var til sigl- 
ingar biiiS og fong Jjeirra braeSra i J>aS komin, 
reiS Gunnar i kring til vina sinna, til aS kveSja 
pi og i>akka ^eim g65a liSveizlu. Snemma nsesta 
dag bfr hann ferS sina brott fri HHSarenda alfari. 
Kvaddi hann heimafdlk sitt meS kossi, en t)a5 
f 3 dgir honum ut, ^ar sem hesturinn biSur bans. 
Hann stingur niSur atgeir smum og stiklar i sG5- 
ulinn in t>^ss a8 stiga i istaS e5a stySjast vi^ 
nokkuS. Riba ^eir brasSur nii ofan meS Mark- 
arfljdti. 

I>ungt hefir Gunnari efiaust um hjarta vcrib. 
Ab sOnnu sfnist hann eigi hafa haft svo miklum 
kserleikum frd. ab hverfa i heimili sinu, ab J)ab 
hafi valdib honum mikilla harma. Synir bans voru 
nu bdbir fulltiba menn og faerir ab s]i um biiib. 
Fyrir utan pi, var Jjab enginn nema mdbir bans, 
sem honum gat verib sdrlega sdrt um vib ab skilja 



VAFURLOGAR 


kc3ld heRr vist sambiiS bans og* Hallg'erSar 
veri5, enda eig-i haegt d sSguiini a5 sj£,hvort henni 
hefir \)6tt betur eSa verr, J^egar bun vissi, burt- 
f6r bans var rdSin. 

A binn boginn hef^i utanfdr ^sssi att a5 vera 
Gunnari naesta hugljuft tilblGkkunarefni. Hann 
er nu mabur a bezta aldri, a5 eins 44 dra gamall. 
Nii eru ein 15 dr liSin frd t>vf bann kom heim ur 
binni fyrri utanfQr sinni. f J>eirri f6r baf5i bann 
framast eins og bezt matti og md naerri geta, a5 
bann bafi lifab 1 glaesilegum endurminningum um 
t)d fdr sina dvalt sf5an. Nd. voru til {)ess allar 
likur, aS bann mundi enn meiri fnegSarfor fara, 
eins og lika Njdll, vinur bans, ba^i spdb honum. 
OrSrdmurinn um bann seni glsesilegasta bC^ingja, 
er var uppi d fslandi, bef5i me8 bonum borist 
eSa veriS d undan bonum floginn, Konungar 
bef?5u fagnaS honum og kepsi d um a^S syna hon- 
um sem mesta virbingu. Hann hefbi aftur til Is- 
lands komib meb frsegbarljdma meira yfir s6r en 
nokkur maSur annar. dvinir bans hefbu {)d eigi 
t)orab d hann ab leita, en hann ab sinu leyti 
gleymt allri Jjykkju til J>eirra og eigi gefib \>eim 
nytt tilefni til dreitni. Hann hefbi t)d svo miklu 
hserri verib en hitt fdlkib, ab Cfundin hefbi ab 
eins urrab eins og rakki vib fgetur bans, en eigi 
^orab ab bita hann. Alt |>etta hefir vist Gunnar 


i) Monnum hefir talist svo til, a5 hann s6 fasddur 94 ^, en J>etla hafi 
vcriS 989 



GUNNARAHLfDARENDA 59 

ofur-vel skiliS; til ^ess var hann n6g'u skyr og 
giogg-skygn. 

En hann hugsar eigi um ^essa hli5 mdlsins, 
^egar hann er nu aS skilja vit5 beimili sitt, sveit- 
ina og landib. Ko’skeggur J)ar d indti hugsar 
einmitt um ^^etta; t)aS er fagnuSur og dtfarar- 
J)ra 1 huga bans. En i huga Gunnars er l^ung 
og lamandi gremja. Honum finst hann hafa orSiS 
undir, — or5i8 ab luta i lasgra haldi fyrir 6vin- 
um sinum og J^essi fdr bans eins konar rag- 
mensku-fl6tti fyrir m5nnum, er hann i ollum viS- 
skiftum haftSi haft i hendi sdr. Hafbi hann eigi 
dvalt haft rdttan mdlstaS? Hafbi hann nokkurn 
tima leitab d abra ab fyrra bragbi? Hafbi hann 
eigi dvalt att hendur siiiar ab verja? Var J)ab 
rdttldtt, ab hann skyldi nu til J)ess neyddur ab 
fl^ja, — verba ab hrOklast sem utlagi fra fbstur- 
jbrb sinni fyrir ofund Idlegra manna? Pegar Gunn- 
ar reib ofan meb M arkarfljbti, munu likar hugs- 
anir og J>essar hafa togast d um huga bans. 
Pegar svo er, J)arf oft ekki mikib fyrir ab koma, 
til J)ess ab fyrirsetlanir breytist. 

A leibinni hnytur hestur Gunnars, og hann 
stekkur af baki. Verbur honum J)d litib upp dl 
hlibarinnar og basjarins ab Hlibarenda. n^ogr 
er hlibin, svd at m6r hefir hon aldri jafn-fdgr 
s:^nzt — bleikir akrar, en slegin tdn, ok mun 
ek riba heim aftr ok fara hvergi“, sagbi Gunn- 
ar 



6o 


VAFURLOGAR 


Hug*hvaraS var nu fram komiS. Svo miklu 
gal hnot hestsins til leiSar komiS. Pegar vog~ 
arskalar fy rircetlan a vorra skjdlfa i hug*a vorum 
og v6r vitum naumast hvor J^eirra er ofar, J3arf 
oft cigi aS falla nema hi8 minsta ar eSa l^tt- 
asta fis, sem enga t^yngd hefir, i aSra skilina og 
gjora tit um 6komin 5rlc3g vor, — til hamingju 
e5a 6hamingju, lifs eSa dauSa. Hvat5a hQnd er 
l)at5, er ariS l 3 tur falla i vogarskilina, sem 
henni s^nist? PaS verSur dvalt dfpsta leyndar- 
mdl mannkynssOgunnar. Hingab til hefir enginn 
bent d skynsamlega urlausn f)eirrar r^bgdtU) 
nema hSnd, er sagt er um, ab htin leibi brl5g 
mannanna eins og vatnslindir til sjdvar. 

Eu Gunnar var nd stdrsekur mabur orbinn> 
J>6 margt vaeri honum til afsdkunar. Mannslif 
afar-mbrg hvildu mi d samvizku bans* Hun mua 
nasmari verib hafa en fiestra annarra. Petta var 
1 Ijdsaskiftunum, tiu drum ab eins dbur kristni 
var 1 15g leidd. Enda hafi5i hann eigi meb 
kaidu bl6bi ab gengib ab vega menu. Hvert 

vig hefir skilib eftir sdr i samvizku bans; en lpa\x 
sdr eru hverjum manni hsettuleg og verba J)ess 
dvalt d smum tima valdandi, ab g^fan snyr 
bakinu vib {>eim, er t>au bera. Enda virbist mi 
hamingjan, sem hingab til ha^i t)rdtt fyrir alt 
meb honum verib, yfirgefa hann d J)essu Orlaga- 
{jrungna augnabili. 

,,Ger mi eigi J)ann 6vinafagnab‘S segir Kol- 



GUNNAR A HLI'BARENDA 

skeggur, ,,at Ipu rjufir ssett t)ina, Ipvi at 
myndi engi maSr J^at aetla. Ok munt Jdu J)at 
setla mega, at svd mun alt fara, sem Nj£ll hefir 
sagt*^ Gunnar er nii ekki i neinum 

vafa. Hann segist sk^laust hvergi fara og hvet- 
ur Kolskegg til a6 haetta vitS utanfOr lika; en 
til j^ess cr hann oldiingis dfdanlegur; sag^ist 
eigi niSast mundu a {>essu e5a neinu 68 ru, er 
honum vasri trdaS fyrir; muni J)eir aldrei framar 
sj^st og hann eigi til Islands koma, t)egar hann 
hafi heyrt lit Gunnars. Vi8 }Da8 skilja ^eir og 
riSur Gunnar heim. 

SkildiC J6nas Hallgnmsson hefir gjort staS- 
inn, l)ar sem Gunnar sneri aftur, 6dau81egan me8 
kvaebinu Gunnarshdlmi, einu hinu fegursta 
kvaeSi, sem til er a vora tungu. Munnmaeli segja, 
a5 J)a5 hafi veriS i norSaustur horni austur- 
Landeyja, i kverkinni milli x\ffallsins og Alanna, 
sem hvorttveggja eru kvislar dr Markarfljdti. 
NafniS Gunnarsh6!mi kemur eigi fyrir i NjdlssCgu, 
en horn J)etta e8a tangi, er munnmaelin hafa gefi5 
J)etta nafn, er hvorki hdimi haeS, heldur flat- 
lendi, sem her a8 eins ofurlitiG haerra en flat- 
neskjan i kring — eins konar alda — eg sdst 
J)a8an alia lei8 til HliSarenda, en lp6 i fjarska 
allmiklum. 

A8 {>a8 hafi fOSurlandsdstin veri8, cr Gunnari 
kom til a8 hverfa aftur, held eg eigi anna5 cn 
skdldskapur, fagur s^. Eigi efast eg urn, a8 



62 


VAFURLOGAR 


Gunnar hafi elskaS f6sturjCr6 sina. En eig*! haf^i 
hann lAti5 ser fyrir brjdsti brenna a8 fara utan hiS 
fyrra skifti. Nil var heldur eigi um t)a?3 aS tala 
aS yfirg-efa f6sturj6r5ina fyrir fult og alt Hdr 
var eiiiung^is um brottveru aS raeSa, 

svo m^r virSast orS Gunnars frekar vera eins konar 
afsokun, er hann vill dylja hina eig-inlegu dstse^u 
mcS bse^Si fyrir sjalfum s6r og OSrum. Aldrei eru 
heimkynni manna aS visu jafn-f5gur og i)egar veriS 
er viS J)au a8 skilja, En sjaldan mun su dstaeSan 
ein hefta fSr manna, ef eigi eru aSrar sterkari, er 
kyrrum halda. Enda megum v^r eigi gleyma, aS 
Gunnar hefSi synt aettjarSarist miklu meiri meS 
J)vf at5 fara og halda saett sina, en meS t)vi a5 
rjufa ssettina, gjora me5 \>vi uppreist gegn Ibgum 
landsins og stofna landsfriSinum i hsettu. I^aS virS- 
ist Kolskeggur skilja en Gunnar ekki. 


X. 

Sekt og dauSi. 

Samsscri — Alfor a naeturi)eli. — S^mui' — Onn — Il^rlokkiir.- L^6ni55 ac5 velli 
lagt — Haug-unnn — SAms.reitur. — Sk^^nngr vfsunnar 

HallgerSur verSur Gunnari fegin, er hann 
kemur svo dvaent heim aftur, en Rannveig^ mdSir 
hans fagnar ekki. Onnur 6skar honum feigS- 
ar, hin frama og langlifis. VoriS eftir b^5ur 
Olafur pd f)eim Gunnari og HallgerSi til sin; setlar 
Gunnar a8 t^ggja JiaS i fyrstu; en ekkert verdur 
dr l)vL HugboS allsterkt mun hann um J)aS haft, 



GUNNAR A HLfBARENDA 

ab dag'ar bans mundu lir ^essu eigfi margir verSa 
og- hefir hann eig^i viljaS vinum saium til vand- 
raaSa vera. Sumar J)etta l^sti Gizur hviti sekt 
Gunnars £ t^ing-i, safna^i saman dviaum bans 611- 
um og let lp£ samsaeri gjora um atf6r a5 honum, 
til aS rdSa bann af ddgum, SagSi Njd.ll Gunnari 
tiSindi J)egar hann kom beim af t)ingi, og 

vildi lita \>£ SkarpbeSinn og Hfiskuld fara til bans 
,,ok munu Jjeir leggja Iff sitt vi^$ t>itt Iff En 
ekki vildi Gunnar t^iggja i>a6; bann vildi sizt, aS 
synir Njdls yrt5u f 3 Tir bans sakir atS bita 1 gra&iS. 
Eftir J)etta reiS Gunnar nokkura hriQ til allra mann- 
funda og l5gj)inga eins og 6sekur matSur vseri. 

En nd var t^ess eigi langt a6 bi8a, a5 ovinir 
bans byndi enda £ beit sm. Um baustiS s5fnuSu 
J)eir liSi, Gizur bviti, Geir goSi og StarkaSur 
undir Pribyrningi og r^^ust a6 Gunnari £ naetur- 
|)eli, J^egar t)eir hof^u sannspiirt, a^S hann vaeri einn 
heima. Ndgranna Gunnars einn t6ku ^Qir nauSug- 
an me5 sdr; Idtu {?eir bann teygja bund Gunnars 
ofan af bsenum, Ipar sem hann \£ og h^lt v6rS. 
En er rakkinn si, a?5 fleiri voru 1 forinni, skildi 
bann, a5 nd mundi eiga a?5 vinna fdstra sinum 
mein, st6kk £ manninn og varS honum a8 bana. 
En um leiS var h6fut5 bans klofi5, svo hann fekk 
eigi meira a8 gjOrt. Kvab hann p£ svo bitt vi^5, 
ab ddaemum t)6tti saeta, ,,Sirt ert leikinn, 
Simr fdstri^S sag5i Gunnar um lei8 og hann vakn- 
aSi og hefir grunaS um leiS, a5 ekki mundi langt 



VAFURLOGAR 


64 

verSa milli J^elrra. Eru nti menu sendir helm aS 
baenum til a5 grenslast eftir, hvort Gunnar s6 
heima. MaSur fdr og kom aftur og* kveSst hafa 
J)ess var or6i6, a5 atg-eirinn se heima; fellur hann 
dauSur niSur urn leiS og hann sleppir orSinu- 
Haf5i Gunnar naS til bans lit um gluggann. 

Nii wSaekja f>eir heim aS htisunum. En Gunnar 
var svo bogfimur, aS {)eir fengu engu til leiSar 
komiS. Ur?5u ^jeir J)risvar sinnum fr£ at5 hidkkva, 
En er ^eir horfu?5u frd J^riSja sinni og voru 1 ^ann 
veginn a?S gefast upp, var8 Gunnar J)ess var, a5 ein 
af drum dvinanna liggur d baejarveggnum. Kom 
honum J)ad 6happar£5 1 hug ab seilast dt eftir 
Or Jie^ssari og skjdta henni eftir J)eim, til ad lita 
fd geig af eigin vopnum smum. Gunnar hafdi 
ord £ l^essu, svo t>?Er hafa b^dar heyrt,m6dir bans 
og Hallgerdur. En t>aer voru einar hjd honum 1 
skilanum; alt fdlk annad var ad heyverkum. 
Mddir bans varar hann vid j^essu med vidkvsemni 
og blidu. En mi var vigahugur svo mikill d hon- 
um, ad hann skelti skolleyrum vid ordum mddur 
sinnar. Hann skaut Qrinni og madur einn 1 lidi 
{)eirra fekk af henni s£r allmikid. En Gizur hviti 
dleit, ad hann vaeri uppiskroppa ad drum. Rddust 
J)eir enn heim ad baiiium og undu mi f>akid af 
skdlanum. Gunnar vardist enn med boganum, svo 
J)eir fengu eigi nserri komist. P6 tdkst einum 
loks ad hdggva sundur bogastrenginn og vard J)ad 
bans bani. Hafdi mi Gunnar saert dtta menn, en 



A HXt© ARRIS" DA. ^5 

vegiS tvo. Ell mi var hann bdinn aS fa sar tv5, 
og s0g6u menn hann brygft5i s6r hvorki vit5 sdr n6 
bana. Pi. bi?5ur hann Hallg^eitSi, sem var kona 
mj6g hdrprdS, a?5 gefa s^r lokka tvo ur hdri sinu, 
og skyldu Jjaer m6?Sir hans snua honum dr boga- 
streng. ,,Liggr J)dr nokkut vitS‘S sagSi hun, og 
J)a8 er sem vdr sjdum hefninorna-glottiC d vQrum 
hennar. ,,Lif mitt liggr vi!5“, segir hann, „t)vi 
at Jieir fd mig aldrei s6ttan metSan ek kern beg- 
an urn vi?5‘‘. — ,,Pd skal ek muna \>6r kinnhestinia ; 
ok hirt5i ek aldri, hvort {id ver t)ik lengr e5a 
skemr**. Mun aldrei nokkur islenzk kona hafa 
lengra komist i tuddaskapnutn, sem betur fer, og 
Hklega engiii jafn-langt; enda mun skOmm Hall- 
gerSar uppi ver8a met5an nokkur Islendingur 
er til. 

Enn hdlt Gunndr vSrn uppi nokkura stund 
Hann saer^i nd dtta menn auk Jieirra, er hann 
haf?Si dbur veitt dverka, og' voru sdr |)eirra allstdr. 
En J)ar kom, at5 hann f^ll af mae5i og s^rSu Jieir 
hann Ipi mOrgum sdrum og st6rum. Samt komst 
hann enn dr hOndum Ipeim og varSist lengi. Loks 
fengu t>eir d honum unnib og rdbib honum bana. 
,,Mikinn aldung hSfum vdr at velli lagt‘S sagbi 
Gizur, ,,ok mun hans v6rn uppi meban land er 
bygt‘^ 

Vfg Gunnars spui^ist um allar sveitir og mselt- 
ist hvarvetna ilia fyrir. Hann var 6llum gdbum 
m5nnum harmdaubi, t)vi menn skildu, ab glsesi- 

5 



66 


VAFURLOGAR 


legasti h5ft5ingi landsins og einn hinn bezti dreng- 
ur, sem jDj6bin haf?3i eignast,var nti d bezta aldri 
1 valinn fallinn fyrir heift 6vina sinna. 

Haugur var orpinn eftir Gunnar eins og Ip^ 
var titt, og var hann Idtinii uppr^ttur i honum 
sitja. Eigi vildi m68ir bans Idta atgeirinn fara me8 
honum i liauginn; bannatSi hiiin nokkurum manni 
d honum a5 snerta, nema er hefna vildi 

Gunnars, Haug bans s^na menu J)ann dag i dag; 
bann er norS-austur frd bsenum, bysna hdtt upp i 
hliSinni, d b61i einum allhdum og uppmjdum, og 
grasvoxtur meiri d honum allra-efst. Gaeti stryta 
|)essi upp dr hdlnum mannaverk veriS, enda benda 
munnmaelin d hana sem haug Gunnars. Efst d 
h61i {)essum er nd varba. iJts^nib l^aSan er bib 
fegursta. Til eru munnmseli um t)ab, ab vopn 
Gunnars hafi Ibgb verib undir stein einn stdran 
r^tt hjd hdlnum. 

Fyrir austan baeinn d Hlibarenda, d austur- 
barmi gils Ipess, er gengur gegn um tdnib, er graen 
J)dfa, sem nefnd er Sdmsreitur. Par d hund- 
urinn trdfasti, Sdmur, ab hafa he} gbur verib i heib- 
urs skyni fyrir J)ab,ab hann fekk \>6 ab minsta kosti 
vakib eiganda sinn, J)6tt litla vbrn abra fengi 
hann veitta. 

Skommu eftir ab Gunnar var heygbur, Jjdttust 
vinnuhjd frd Hlibarenda heyra hann kveba d haug 
sinum og vera hinn kdtasta. Sbgbu Ipau Rann- 
veigu atburb I)enna, en hdn bab ab segja Njdli. 



GUNN A R A HLlBARENDA 67 

F6r Skarph^Sinn til HliSarenda og var J)ar meS 
Hogna Gunnarssyni. Syndist J)eim kveld eitt 
haugurinn opinn; haf?5i Gunnar smii5 s^r vib i 
hauginum og horfbi mdt tungli. Var hann pd 
aftur meb glebibragbi miklu og hinn kdtasti. Kvab 
hann pd visu, svo peir i>6ttust heyra, og er petta 
efni hennar: ,,Hinn hugprubi mabur, fabir Hbgna, 
sem vanur var bardbgum, sagfSi svo, ab hann vildi 
heldur deyja en vasgja^^ 

Aubvitab er j^etta {)j6bs6gn, er mytidast hefir 
eftir Gunnar Utinn- En synir glbgt, 

hvernig su kynsl6b, er um t>essar st5bvar dtti heima 
naesta mannsaldur d eftir, hehr skilib lund bans. 
Og er dhsett ab lita svo d, ab sd skilningur 1 
alia stabi r^ttur, Hann er Utinn vera k£tur og 
meb glebibragbi eins og hann hafbi verib 1 lifinu. 
Pvi hann dd eins og honum var geb^Jekk^ist ab 
deyja. Visan ber meb s4r, ab vera eigi eftir 
Gunnar sjdlfan, hvorki lifs nd libinn, heldur um 
hann. En hdn er ab pvi leyti merkileg og eftir- 
tektaverb, ab hdn tekur fram hina s5nnu dstaebu 
fyrir J)vf, ab hann eigi vildi fara utan. Og er sd 
dsta^a i fullu samrasmi vib J)ab, sem fram var 
haldib hdr ab framan. Hann vildi heldur Idta lif 
sitt, en vaegja fyrir dvinum sinum. 


5 



68 


VAFURLOGAR 


XL 

Lunderni. 

Stilling.^Stobugflyndi og sidlfstsEbi.*— Gaefa ogf 6ga2fa — Fellur Utn sjalfatt 
sig,— UtlegSm sigxir. — Onn d veggpnum — Annar Gunnar. 

Svo er Gunnars saga. 

PaS er 6tal-margt af henni ab lasra fyrir rni- 
tiSar kynsl6S jDjoSar vorrar. Hvergi eg meS 
kQppum fornaldarinnar igaetari fslending en hann. 
Hvergi kemur Islendingslundin fram i gCfugra btin- 
ingi en hjd honum. Hann er svo stiltur, aS hann 
talar aldrei stdryrSi, hvernig sem honum er misboS- 
iS. Hann hefir avalt vald d lund sinni i bili, nema 
t)egar hann lystur HallgerSi kinnhestinum. 5>aS er 
f rauninni hiS eina 6g5fuga atvik, er sagan kann 
frd atS segja i lifi bans. P6 var l>sJ5 gdfugmensk^ 
an sjdlf, er gj^3rbi hann svo reiban, a5 hann 
gaetti sin eigi, Hann, er eigi vidi vamm sitt vita 
i nokkurum hlut, d konu, sem svo er dsvivin, a8 
hdn ber fyrir hann og vini bans stolnar vistir. 
5>ab var bib eina kurteisisbrot, er hann gjSrSi sig 
sekan um, ab gefa henni lObrunginn. Kom 
sHkt hvaS eftir annaS fyrir d riddara Oldinni J)ar 
sem menningin st6S haest, og hefir lp6 aldrei lotn- 
ingin fyrir konunni og konutilbeibslan lengra kom- 
ist en J)d. Enda vitum v^r naumast, hvort v6t 
eigum fremur aS gefa Gunnari J^etta mtS s6k eSa 
ddst a8 honum fyrir {ja^, 

Trdfastur vinur var Gunnar og dgaetur og er 
vindtta tieirra Njdls einn hinn allra-fegursti gim- 



GUNNARXHLfDARENDA ^9 

steinn b6kmenta vorra, eigi sizt vegna J)ess, aS £ 
hana reyndi svo 6umrae8ilega miki5. Slaem kona og 
6fyrirleitin beitir allri orku til a8 Idta J)au vindttu- 
b6nd bresta. Oft hefir orbib undan minni dtSkum 
aS Idta. En svo var Gunnar statSfasiur maSur i 
lund og drengur g6Sur, a5 haim st6b Ipar fastnr 
eins og bjarg, er eigi laetur bifast i nokkurum 
stormi. Sjdlfstaebi meira hefir sjaldan af nokkur- 
um synt veriS, en Jjegar hann let Sigmund fraenda 
sinn liggja lengi dbaettan, t)6tt honum vaeri af 
Ollum i hilsi legiS, af J>vf vinurinn bezti dtti J)ar 
hlut ab m£li. 

vor hefir kristin verib d tiundu 6ld. En 
hdn hefir offda vini itt eins og Gunnar og Nj^L 
Fyrir tilefni miklu minni bresta nd vindttubCndin 
oftast eins og kveikur. Ddiftill skobanamunur f 
einu efni eba 5bru verbur vindttunni nd hvab eftir 
annab ab fdtakefii, svo ab menn, er dbur hafa ver- 
ib orbnir samvaxnir, sntiast hvor d m6ti bbrum, 
Samlib og vinart>el breytast i kulda og 6vild og 
gjbrast t)eir dsjaldan beiskir andstaebingar. Pi 
horfa t)essir heibnu vinir, Gunnar og Njill, upp 
•dr haugum sinum, og hr;^s hugur vib andlegu 
J)roskaleysi kristinna nibja sinna, 

Gunnar var gaefumabur i mbrgu. Hann itti 
igaeta mdbur, og g6ban brdbur vib hlib s 6 t og 
trdfastan, J)ar sem Kolskeggur van Og hann 
itti einn hinn vitrasta mann og dgaetasta ab 
einkavin |)ar sem Njill var. Menn meb t)ab jafn- 



VAFUKLCGAR 

vaegi lundarinnar og" samraemi, er Gunnan vair 
gefiS, eru vanalega hamingjusamir* Samt var5 
harm 6gaefusamur i hj6nabandi sinu, enda hugsaSi 
harm eigi t>a6 ri!5 sitt meS vanalegri gaetni og 
stilling og verSum ver einhvers dulins Akkillesar- 
haels varir i lund hans, J)ar sem um vi8skifti 
bans viS konur er aS ras6a. Mundi slikur rdSa- 
hagur fiestum m5nnum steypt hafa i brd8a 
dgsefu og bSl. En Gunnar hdlt heiSri smum 
dskerbum til dautSadags og gdbu mannortSi og 
mundi J)aS fium i hans sporum tekist. 

Samt fellur hanii um sjdlfan sig a8 siSustu, 
Fyrir {)vi gjorir visan, er munnmselin hafa lagt 
honum i munn, dg^ta grein. Hann kunni ekki 
ab vsegja. Svo gdSur drengur sem hann var og 
svo dgsett ^ald sem hann a8 OSru leyti hafbi yfir 
lund sinni, var skapferli hans undir nitSvi t)ungt 
og dsveigjanlegt. A8 mdrgu leyti var hann langt L 
undan tiS sinni og hefir miklu naemari tilfinningar 
haft fyrir siCferSislegri dbyrgS en jElestir samti?5a- 
menn hans, En Ipetta: Aldrei a8 vsegja, leiddi 
hann tit i sivaxandi vfgaferli. Hann dtti oftast 
hendur si'nar a8 verja og milstaSur hans var 
£valt betri en 6vina hans. En sd, er m6rg vig 
hefir unniB, J>6tt eigi s6 meB atgeir Gunnars> 
heldur bBrum vopnum og meinlausari, aB eins til 
aB t)j6na lund sinni, mun fljdtt verBa ^ess var, a5 
gaefaa fer aB snda viB honum bakinu. Lundin 
vaegBarlausa, er eigi vill beygja odd af ofaeti sinu 



GUNNAR A HLfBARENDA. 7^ 

1 neinu og* aldrei er dnsegS, nema t)egar htin ber 
haerra hlut i 6lluni vibskiftum, er haettulegur htis- 
b6ndi og leibir dvalt ^ann, er henni t)j6nar, 6t 4 
glapstigu. 

Margar aldir eru liSnar og margs settum 
vdr ab vera visari orbnir. P6 verbur J)etta sama 
morgum fslendingi enn ab fdtakefli, ab aubnutjdni 
og ef til vill ab Qbrlesti, aldrei ab kunna ab 
vaegja. 

Hve miklu betra og viturlegra ab luta i laegra 
haldi 1 bili, hvab gdbur sem mdlstaburinn kann 
ab vera, jafnvel J)6 mabur verbi ab fara 1 titlegb 
um tima, Sii kemur tibin, ab si hinn sami faer 
uppreisn allra mila sinna, PslG er dsjaldan hlut- 
skifti rdttlits milstabar ab vera sekur gjbr i 
J)ingi, verba landraekur og til J)ess neyddur ab bfba 
ab minsta kosti J)rju ir i titlegb, ibur hann faer 
uppreisn. 

En ab t)urfa eigi annab en ab sji brina Hggja 
i veggnum, til ab seilast tit eftir henni og skj6ta 
henni i lib hCrfandi dvina, er heibingleg lund og 
verbur J)eim aldrei til sigurs, er J)ab temja sdr, 
J)6tt J)eir geti geig unnib i bili* Pab s;^nist offc- 
ast verba til J)ess, ab J)akib verbi undib af skilan- 
um J)eirra. 

Til {)ess eru viti, ab varast. 

Pegar vdr horfum d J)enna glaesilega hbfbingja 
fornaldarinnar, sem oss er fri barnaesku vel vib, 



72 


VAFUKLOGABT 


sjdum v^r annan Gunnar 4, HliSarenda, S6m enn 
hefir eigi fengiS jorSina og i t>vi enga s5gu. 

Hann laetur eigi Hallgerl5i heilla huga sinn, 
en fser Bergljdtar. 

Hann vegur aldrei meir i hinn sama knerunn 
en um sinn. Hann baetir vib soninn sem 

hann kann aC hafa ofgjart viC fetSurinn. 

Hann vill heldur fara i t^riggja ira dtlegS en 
biia kyr^ a^ eins til aS lp)6n2i lund sinni og skap- 
rauna 6vinum sinum, 

Hann seilist eigi fit a vegginn eftir drinni, 
]p6tt hann sjii hana liggja ^jar, til a8 koma 
fram hefndum. 

Hann rdttir fram Mnd sina ftislega til sdtta, 
hve nser sem hann s^r s^r faeri. Hann gj5rir 
eigi J)ann 6vinafagna8 a8 rjiifa saettir. 

Akurinn fer aftur a6 grsenka a HliiJarenda, 
t)egar sd Gunnar kemur til s5gunnar, og fer a5 
rd25a Idgum og lofum i islenzku t)j651ifi. 



A krossgotum. 


T^LESTIR munu kannast vi5 {)j6btruna islenzku 
um krossg’5tur. I>aer eru helzt i Q6llum 
uppi e8a heiSum, J)ar sem s^r til QCg’urra kirkna. 

AS sitja £ krossg'Ctum hefir lengi l>6tt eitt 
hiS st6rfenglegasta, er d dagana getur drifiS. 
I^aS verSur annaShvort maSur dr l)eim, sem 
J)a8 reynir, og a-S gagni, eSa J)aS verSur 

minna dr honum en ekki neitt. MaSur getur 
t)ar stdrauSugur orSiS alt £ einu, eSa bldfdtaek- 
ari en aumasti hreppsdmaginn. MaSiir 5Slast ^ar 
annaShvort gull og gersemar, verSur aS miklum 
manni, — kemst til vegs og valda, svo aS aSrir 
ganga bognir af lotningu •fyrir manni, — eSa 
verSur frd s6r, t^nir vitinu, missir riS og raenu 
glatar sjdlfum s^r, af J>v£ IjdsiS gi-iSlega i brjdst- 
inu hefir sloknaS, — gengur £ kring upp frd J)v£ 
eins og skynlitil skepna, er iiaumast veit aS hdn 
lifir, eSa er orSinn aS gjalti, eins og forfeSur 
vorir komast aS orSi £ fornsdgunum. 



74 


VAFURLOGAR 


Eigi eru allir timar til \>ess jafn-hentugir. 
I>eir er freista vildu gfaefunnar £ J>enna h£tt, 
notu5u upprunaleg-a til {)ess n6ttina helgu, jola- 
ndttina — helgustu n6ttina, er yfir maiminn rennur 
alt £ri5 i kring. nott var fleira £ ferSinni 

en a?5rar nsetur. En fallegt J)6tti J>a^S ekki. 
var fifidirfska. var visvitandi a8 stofna s£lu 

sinni i voSa. 

En si5ar faerSu menu krossgotundttina fr£ 
jdlandttinni og til n;;^£rsnaBturinnar. £tti eitt- 

hva5 svo vel viS. Um hver £ram6t sitja menn- 
irnir allir £ eins konar krossgOtum. 

Hva8 er J)aS nu, sem fyrir mann her, i>egar 
harm situr £ krossgCtum? HvaSa t)ySingu hefir 
J)aS? f hverju er raunin fdlgin? 


I. 

I>egar komi9 er upp £ heiSina e5a QalliS, £ 
t)ann sta8, er sj£ m£ af til fj6gurra kirkna, og 
komi8 er miSnaetti, J)yrpast £Tarnir aS dr 5llum 
£ttum, Ma8ur sdr af t>eim dskaplegan urmul, 
baiSi nser og fjser. Peiv gsegjast fram dr ^ok- 
unni, koma hlaupandi og dansandi dt dr myrkrinu, 
eins og skringilegir svipir dr 65rum heimi. 

Fj6ldinn af t>eim skiftir ser ekkert af manni. 
Hann Isetur eins og hann viti ekkert af t>eim, 
er £ krossgOtum situr. En naerri m£ geta, a8 
hrollur fer Ipeim um herSar, er horfir £ alt J)etta, 



Xkrossg&tum 75 

ogf veit, a8 mi byrjar raunin, er 6komin 6rl6g 
bans spinnast ut af. 

Enda matt J)ti nti taka d allri stilling- J)iiini, 
ef J)ii situr 4. krossgdtum. Alfarnir Idta J)ig ekki 
lengi 1 fri5i. Peir fara fljdtt a5 koma til ^in, 
hver 4 fsetur obrum. I>eir bera sig eins og menn 
og reyna aS dyljast fyrir ^er £ allar lundir. 
MeS ymsum brSgSum leitast J>eir vi5 a6 fela ^lf~ 
inn. l>eir sitja £ strik sinum, teygja ur s^r, era 
ymist alv5rugefnir eins og Sldungar e5a gdska- 
fullir eins og vaeru J)eir leikbraeSur l>inir. 

Og J>eir bi5ja koma meS ser og taka 

t>dtt 1 leiknum. Peir toga baebi i taer og fing- 
ur. Alls konar fagurgala hafa J)eir vi5 l>ig. 
Peir tala eins og 511 gaefa t>in og velferS vaeri 
undir J>vi komin, a5 J)ti slaegir i leik me5 ^eim. 
Peir reyna meS spaklegum fortSlum e5a ginnandi 
taslingum aS koma J)dr til a5 trda i>vi, a5 aldrei 
verSir maSur me5 monnum, nema leyfir 
J)^r Jjetta, er J)^r hefir frd blautu barnsbeini ver- 
i5 talin trd um, a5 vseri dldungis dleyfilegt, — 
a5 sld 1 leik me5 dlfunum. 

Fljdtt fer lp6r aS finnast, aS t)etta muni nil 
reyndar alveg saklaust. Petta sdu alt meinlaus 
grey, er ekkert ilt hafi i hug. PaS se eigi ann- 
aS en hjdtrd og hindurvitni J^etta, a5 maSur 
megi ekki leika s^r me5 dlfum eins og hverjum 
55rum. Peir s^u kdtir og glaSlyndir og t)a5 eigi 
hver mabur a8 vera. Alt Idti ^eir eftir sdr, og 



76 


VAFURLOGAR 


|)aS Ilka lang--skemtilegast. Enginn verSi 

ma5ur meS m5nnum, nema hann Idti alt eftir 
s^r, — reyni alt, helzt J)aS, sem hann hefir mestan 
hug A. Sjdlfsafneitan mannanna s6 ktigun. Lifs- 
nautn dlfanna frelsi Hjd J)eim gl6ir vfniS i 
krystallsskaerum gl5sum; J)eir teyga J)a?5 eins og 
vatn, eru druknir og vita ekki sitt rjdkandi rdS. 
Lettfaettar ilfameyjar stiga oSfluga dans og hver 
hreyfing og hvert augnatillit tOfrar Ipig og heill- 
ar, ert frd numinn. Hvi stendur J>u 

eigi d faetur og flytir J>er inn i hdpinn ? 

VerSi difunum ekkert dgengt og J)ti s6rt svo 
stiltur a8 sitja grafkyr og fara hvergi,er J)a8 sagt, 
aS dlfameyjarnar geti veriS svo biraefnar a8 koma 
til ] 3 m 1 Hki hennar ni68ur J^innar eba hennar 
systur t>innar. Af m5nnunum til, eru t>a8 J)aer, 
sem beztar hafa veri8 J)dr og vaenst hefir \)6tt 
um J)ig, og oftast hafa varaS ]pig viS Ipyi, sem 
haettulegt er og varhugavert fyrir gaefu mannsins 
og velferS. 

I>egar Jdu sirtS svipunum Ipeirrsi breg^5a fyrir, 
er eins og einhver rodd inni fyrir segl: 5>a?3 er 
sjdlfsagt dhaett aS fara JiangaS, sem t)aer benda. 
Aldrei mundu Jiaer vilja leiSa \>ig dt f nokkura 
dgaefu eSa freistni eSa haettu — hdn m68ir J)in eSa 
hun systir t)fn. 

En svo er lika Onnur rOdd inni fyrir, er segir: 
Petta er alt tdl og tCfrar og sjdnhverfingar. 
Petta eru ekki Jiaer, H^r er einmitt alt d ferS- 



A KROSSG5TUM 


77 


urn, er j^aer hafa 6tLast og- boriS mestan kvfSboga 
fyrir J)in vegna og vara5 J)ig vi8 meS tarin i 
augunum, af J)vi J)eim var ant um t)ig — — a8 
lentir eigi meS lif t>itt i ilfheimum. 

P‘& skilur, aS h6r er um aS gjSra, aldrei 
a5 sleppa s^r, Idtast hvorki sjd heyra. Pvi 
sd, er eitt sinn sleppir s^r, rennur dfram eins og 
f6tskriSu d hdlum is og faer eigi vit3ndm veitt, 
jafnvel |)6tt hann fari a6 spyrnast viS. !t>ti veizt 
J)a?5,'‘ — finnur J)a?5 6sjdlfrdtt, Og hiin m6Sir 
J)in og hdn systir J)in hafa sagt Jier ]^atS. 

Peir eru verstu svikat61, ^essir dlfar. 

P6 ^eim ver^i ekki dgengt, eru ^eii ekki af 
baki dotnir. J>eir koma Ipd me5 fangi^ fult til ^in 
Hr Qllum dttum* Alls konar tildur og prjdl og hd- 
g6ma og glingur, og hampa framan i {lig — jafn- 
vel gull og gersemar. Alt, sem ^lig langar mest 
til a6 eiga, s^na Ipeir l>6r. F6tum svo skrautleg- 
um, aS gaetir gengi^ til fara eins og einhver 
konungsson et5a konungsd6ttir, hlaSa i)eir i kring 
um t)ig, Met5 mat og drykk koma Jieir til ^in, 
svo derail og girnilegan, a6 slikan hefir aldrei 
brag5a5. Hdr sfnast vera laufakSkurnar, sem 
hiin m66ir f)m gaf J)dr og enginn hafbi lag d at5 
biia til jafn-g65ar. Ilminn af J)eim leggur aS vit- 
um J)dr og J)ig sker innan af hungrk 

Hva6 dtt J)ii at5 gjora? Mdtt pd eigi sld eign 
J)inni d neitt af pessu. e?Sa snerta hendi vi^5 J)vi? 
Au51eg5 svo mikil er hdr I45g^ upp i hendur J>dr, 



VAFVRLOG AK 


78 

a6 fser?5 aS likindum aldrei oSlast a8ra eins, 
J)6tt J)u ynnir baki brotnu alia aefi, J)angaS til f)u 
yltir um koll, eins og 6rvasa gamalmenni, er enga 
bjSrg faer veitt s^r lengur, 

Hva5 £tt J)Ti aS gjOra? 

11 . 

M situr d krossgdtum. 

Manst l)d hvaS |)a5 l>ySir? 

PsJ5 t)ytSir i)ae5, ab takir viS t)essu, smdu 
eba st6ru, verbur heillabur. verbur J)d ekki 
1 tola mannanna lengur. P'6. verSur 1 tOlu dlfanna. 
I>Ti glatar sjilfum f)er, P6 gleymir fObur J>inum, 
mdbur J)inni, systur P6 gleymir 6llu, sem 

varst og vildir verba. I^ab brestur s£ streng- 
urinn 1 brjdsti J)inu, sem fegurst hefir 6mab. Lifs- 
draumurinn t)inn fagri, er lp6. hefir geymt eins og 
gimstein inst 1 hugskoti |>inu fri Ipvi hugsanir 
ar f6ru fyrst ab vakna, hverfur synum. tJr pvi 
raetist hann aldrei. Hafir J)u heillabur orbib inn 1 
dlfheima, dttu IpaitS^n ekki afturkvaemt. t mann- 
heimum faer \>6 upp frd l)vi ekki ab vera. P6 
yrbir upp fra {jvi viti J)uui Qaer, hefbir ekkert vald 
yfir sjdlfum \>er lengur — hugsabir allar hugsanir 
bfugt, f^rir meb rugl eitt og bfugan orbasveim 
— gbfugustu hugmyiidir mannanna staebu d h6fbi 1 
heila })inum — hugsabir allar hugsanir bfugt, 
kaemir fram mbnnum og milefnum til meins og 



AKROSSGaxUM 79 

skapraunar, af ]^vi skoSanir J^^inar hef^u allar 
brjdlast. 

Pats faeri J)a fyrir ^er eins og manni, sem Fiisi 
het. Hann sat liti £ krossgotum eina j61an6tt og 
stoSst lengi. siSustu kom dlfkona ein til bans. 
Hiin hafSi st6ra fiotskildi i h6ndunum og bau5 
honum aS bita i. 

Pi. stdSst Fiisi ekki lengur mdtiC. Hann leit 
vis og sagSi ^aS, sem siSan er haft aS orStaki: 
,,Sjaldaii hefi eg flotinu neitaS!‘‘ . Beit hann ^i. 
um leiS st6ran bita lir fllotskildinum, 

En um leiS tryldist hann. Hann dtti eftir 
J)aS hvergi hdfSi smu aS aS halla nema i dlf- 
heimum. 

En J)aS t>;^Sir lika annaS en J)etta, aS sitja d 
krossgdtum. 

Ef J)ii situr d krossgStum, {)angaS til dagur 
Ijdmar, og hefir eigi IdtiS tsela J^ig nd teygja — 
hefir haft sd.lar{)rek og stilling til aS segja nei viS 
5llu, vitandi, aS t)aS var alt ekki nema til og 

sjdnhverfing hafir \>-Cl veriS svo mikill maS- 

ur, aS t)‘d hafir eigi gjOrst ginningarfffi dlfanna, 
getur J>d staSiS i. fsetur um leiS og bjarmann af 
dagsljdsinu leggur upp d himininn og sagt: 

,,GuSi sd lof, nu er dagur um alt loft!‘^ 

Eins og sky fyrir vindi hverfa difarnir Ipi. allin 
Og svo hrseddir verSa Jjeir viS dagsljdsiS, aS J)eir 
skilja alt eftir, sem t)eir hSf^u hlaSiS i kring 
um J)ig. 



8o 


VAf'URLOGAlt 


I>arna er {)a5 alt, sem l)ig langabi til eJ5 eiga: 
gulliS og gersemarnar, biiningurinn prySilegi — 
ilmandi maturinn og drykkurinn. 

Og nil dtt t)ti alt. slserS eign J)inni 

^ jDaS eins og annat5 herfang. Enginn getur kom- 
i5 og sagt: Pa8 er mitt. P<l att t)aeS meS ollum 
rdtti. Pii varst vitrari en dlfarnir og 
ingar J)eirra. Og Jjetta eru launin. 

III. 

Svoiia var |>j6Struin islenzka. Svona var J)a8 
aS sitja d krossgStum d jolaiidttina e8a nydrs- 
n6tt d heiSum, J)ar sem sd til 

QOgurra kiikna. 

PaS var skoSaS sem dumrseSilega mikil raun 
— raun svo mikil, ad J)ad vseri eiginlega ad stofna 
sdlu sinni i voda ad freista J)ess. Pvi hepnadist 
J>ad ekki, var J)ad verra en daudinn. 

En hepnadist Jjad d annad bord, ef stillingin 
og stdduglyndid var n6gu sterkt i sdlu J)ess manns, 
er d krossgotum sat, til ad fd stadist allar freist- 
ingar og ginningar dlfanna, J)urfti sd madur eigi 
framar neinu ad kvida. Hann var J)d ordinn ad 
miklum manni, 

Hann var um leid ordinn gsefumadur. Med 
t)essum sigri hafdi hann fengid i hendur lykil gsef- 
unnar, hepninnar, farsaeldarinnar, svo allar dyr 
hrukku upp fyrir honum. Hann hafdi fengid vald 
yfir sjdlfum s^r og fekk J)vl ordid leidtogi annarra. 



A KROSSGbTUM 


8l 


Hann haftSi stigiS fyrsta sporiS til J)eirrar tignar, 
sem ver mennirnir sifelt J>r£um og erum a?5 seil- 
ast eftir- 

PsJS er niet$ Jjetta eins og 6tal margt annaS i 
islenzkum t)j6t5sagum. Pat5 hefir djtipan skildskap 
og dyrlegan a8 geyma, sem 6nota5ur er og 6skil- 
inn af flestum. Pat5 eru her skmandi sannleiks- 
perlur, sem hver einasti fslendingur aetti a5 fd 
greiptar inn i hugskot sitt. 

Allir menn, sem til vits og dra eru komnir, 
hafa setiS d kros&g6tum- Og ver sitjum J)ar ekki 
einungis d jdlandttina e8a nydrsndttina einu sinni 
hvert dr. PafS kemur naumast svo nokkur dagur 
fyrir, a5 v6r sdum ekki d krossgOtum staddir. 

A hvern hdtt 5Slast matSurinn l>SLnn andlega 
t)roska, sem honum er setlaSur? Me?5 hverju m6ti 
verSur maSurinn a8 manni? Hvernig kemur i lj6s 
t)at5 andans gull i sdlu mannsins, sem er mann- 
eSlisins eiginlegi kjarni? 

PaS kemur i lj6s vitS reynsluna. Eg d ekki 
vib t)d reynslu, sem vdr vanalega nefnum mdtlseti. 
Eg d vi8 fid reynslu, sem er i pvi fdlgin aS eiga 
um tvent a6 velja og finna til t)ess, a5 maSur 
hefir fullkomiS frjdlsrajSi til aS velja eins og manni 
s^nist. Hugurinn brennur af t)rd eftir at5 eignast 
anna?5 og vilja puts umfram hitt, Alt hiS mebfaedda 
eSli mannsins rdttir fram 6st]j^rildtar hendur eftir 
pvi og heimtar *a5 fd l>a5 meS hugsunarlausri 
frekju. Ab neita sdr um >a?5 er eins og aS 

a 



82 


V AF URLOG AR 


neita s6r um lifiS sjilft. Pa5 finst ab minsta kosti 
^eim manni i bili, sem i eldrauiiinni er staddur. 
HvaS a hann aS gj^ra? A hann ekki aSS lata 
J)etta eftir ser? 

En J)a5 er eitthvaS inni fyrir hjd maniiinum, 
sem segir, aS J)aS hattuspil. MeS Ipvi ae5 l£ta 
J)essa stundariiautn eftir sdr muni hann ef til vill 
glata einhverju, sem hann aldrei fdi aftiir eignast, 
komast meS Hf sitt inn i farveg*, sem hann hefir 
£etlaS sdr a8 forSasL, verba minni mabur og 1^- 
legri eftir en dbur. 

Hverri roddinni k hann ab gegna? A hann 
ab fleygja sdr blindandi ut i dans og dlseti d<lfanna, 
eba d hann ab sitja kyr vib sitt, t>angab til dagur 
Ijdmar? 

Eg skal ncfna dasmi. Maburinn er d upp- 
vaxtar og {>roskaskei6i Hfs sins. Hann d kost d 
ab vera 1 skola og alia sdr tiekkingar og fr^bslu. 
Hann d t^ess kost ab fd hvern ^lann andans haefi- 
leika, sem honum hefir gefinn verib, fdgaban, 
skyngdan, slipaban, {langab til hann er orbinn hdr- 
beittur, Hann d ]pess kost ab fd ab laera Jid list, 
sem manninum er naubs 3 mlegust af bllum listum, 
ab hugsa rett og skynsamlega, draga r^ttar dlykt- 
anir, brjdta hbrbustu bein til mergjar, kljdfa 
skelina til ab komast ab kjarnanum. Hann d 
{less kost ab fd ab sjd langar leibir inn i andans 
heim, sem dbur var honum hulinn, hugsa upp 
aftiir fegurstu hugsanir, sem hugsabar hafa verib, 



k KROSS GaxUM 


83 


lata g-afugfustu tilfinning*arnar, sem baerst hafa i 
hjortum mannanna, koma hjarta smu til a?S titra- 
Hann d \>ess kost, aS l£ta sinn eig-in innra mann 
vakna, svo sjilfstas^ar hugfsj6nir og- sko?3anir nsi 
upp 1 s£lu bans, og honum verSi lj6st hi?5 s^rstaka 
fletlunarverk, sem honum er aetlaS aS verja lifi smu 
til ab inna af hendi- 

A Cllu J)essu eiga kost, sem d uppvaxtar 
og J)roska arum lifsins geta veriS 1 g6t5um sk61um- 
Nserri J)Vi hvert eitt einasta islenzkt barn og hvert 
einasta islenzkt ungmenni, sem vex upp i landi 
tessu, getur dtt kost d. atS stunda ndm 1 agaetum 
skdlum. 

En h^r er um tvent a6 velja a5 stunda ndmiS 
et5a stunda i)a8 ekki. 

Mdrgum finst t)aS langur timi og leibinlegur. 
Langur er hann, \> 2 iQ er satL jDaS verSur enginn 
maSur mentaSur, nema d lOngum tfma. Mt>rgum 
fnst aS vera 1 sk61a dlika og sitja grafkyr 

uppi d heiSi, horfa d leiki difanna og glingur, en 
mega ekki hraera legg liS. 

Hib 6st'fn\ix2i mannetSli heimtar lausn dr J)essu 
skdlafangelsi, lausn frd b6kum og bekkjum og 
ndmi, — lausn dt 1 sollinn og hugsunarlausu 
laetin fyrir utan, t)ar sem enginn veit, hvernig 
dagurinn li8ur; morgunn og kveld renna saman 
1 eitt, J)Vi t)ar telur enginn tfmann. 

Hvort af tvennu d maSur nd aS velja? All- 
ur f)6ldi unglinganna vor d met5al velur s^r enn 

6 * 



84 


VAFURLOGAR 


]^a sollinn og* hugsunarlausu laetin. Ogf {>egfar 
J)eir haetta J)vf, heldur eitthvert likamlegt starf, J)vf 
J)a hefir ma5ur J)6 dilitinn tima til ab sprikla a 
kveldin. En me8 Jdvi mdti verSur enginn mikill 
maSur. Allan undirbiining undir lifiS van tar, A 
t)ann hdtt verSa margir a6 alfum, og Id^ta &er 
liti5 eba ekkert tir Hfinu verba. 

Abrir sitja J)olinm6bir og Hta hvorki til hsegri 
vinstri. Pab er langur timi, dralangur, og 
fjbrib og vort>r£ aeskuHfsins spriklar t)eim Ilka i 
sebum. Ell Jieir sitja, sitja d krossgbtum, Jiang- 
ab til dagur Ijdmar og {leir standa upp og geta 
glabir og sigri hrdsandi sagt; 

Gubi s6 lof, mi er dagur um alt loft! 

Og eg segi ybur satt! Meira gull og fieiri 
gersemar, en sagt er frd 1 nokkuru aefint;^ri eba 
J>j6bs6gu, er orbib eign t>eirra og dbal. 

Og t)6 er annab, sem miklu meira er um vert 
en tietta. Ginningarbfl Hfsins geta togab mann 
tit 1 J)ab, sem verra er, en Jjab ab verja ekki aesku- 
^rum slnum til bdkndms. Pau toga marga ut 1 
miklu skablegri dlfadans en J)ab. Pau toga lit i 
sukk og gjdlifi. Pau toga margan velgefinn sesku- 
mann tit 1 taunilaust hirbuleysi og spilling. Menn 
verba hirbulausir meb sjilfa sig og hirbulausir 
um Hfib — eins og vseri {)ab bldungis einkis vert. 
Allur metnabur hverfur. Engin hugsan um ab 
verba ab manni. Og svo verba menn eigi 



Xkrossgotum ^5 

heldur annaS en reeflar. Hva8 {jaS er 6umraebi- 
lega s£rt! 

Fornsog-ur vorar geta {)ess me8 6heyrilegri 
fyrirlitning, t)egar ungir menu iCgSust i 6skust6 
eSa gjSrbust kolbitir eins og J)a5 var kallaS. Peir 
fengust eigi til aS gjGra nokkurt heibarlegt hand- 
arvik, hva8 sem \i5 kunni a5 Hgrgja. tjr volgri 
dbkustdnni fengust J)eir eigi til a5 hreyfa sig. Par 
undu J)eir ser Ijdmandi vel vi5 aS brySja kol. 
Metnaburinn t>eirra var nti eigi meiri en t)ab. Um 
afreksverk jafnaldra sinna heyrSu J)eir tala6 — 
hvernig t>eir tdku d af ollu afli til aS verSa menn, 
eftir hugsjdn t)eirrar aldar. En ^eir l^tu sig i)a8 
engu skifta og fundu hjd s6r enga hv6t til aS 
hafa svo mikib fyrir Hfinu. Md naerri geta, me8 
hvaS mikilli fyrirlitningu forfeSur vorir hafa rent 
augum til slikra manna. 

Samt sem d5ur Htur helzt ut fyrir, a8 J)a5 s6 
a8 ver5a almennara og almennara a6 leggjast i 
6skust6, fslenzk ungmenni eru langflest vel gefin. 
En t)a5 verSur hOrmulega litiS lir 5llum J)orranum. 
f aesku enginn metnabur, d fullorbinsdrunum eng- 
inn mabur. Ur kolbitnum verbur eigi annab en 
dlfur — nti d dbgum ab minsta kosti. 

Og tilfinningin fyrir J)essu er ab sljdvast meb 
J)j6b vorri. Hin eldri kynsldb tekur sdr petta. ekki 
eins nserri og dbur. t blCbum og timaritum er 
ekkert um {tetta talab, Pab er eins og enginn 
vobi s6 d ferbum. En {)ab er oskaplegur vobi d 



S6 


V A P*U R L O G A R 


ferSum. Lif heillar l>j65ar er i ve5i, ef aeskuliSur- 
inn leg-st i oskusto. Ekkert setur annaS eins 
afturfararniark og hnignunar d vort og- 

metna9arleysi seskulySsins. Af ollu afli ^yrftum 
ver d aS taka, til a?3 reisa liann upp dr oskustonni. 

A siSari drum hefir J)eirri kenning allmiki5 
verib d lofti haldi?5, a5 eiginlega se oil sjdlfsaf- 
neitan synd gegn Hfinu. Allur andans J)roski sd 
1 J>vi fdlginn aS Idta sem mest eftir sdr. Oil sjalfs- 
afneitan s6 ktigan og setji kirking i andans bl6ma 
mannsins. Hin gamla sjdlfsafneitunar kenning se 
kredda ein, sem kdgaS hafi v5xt og viSgang 
mannkynsins og ]prfst ^jraelsm^rkum i lund mann- 
anna. l>ess vegna sd kristinddmurinn, sem flytur 
pi kenning, 6a!andi og dferjandi dllum bjargrdbum. 

Af Ollum J)eini villukenningum, sem fram hafa 
komib og fluttar hafa veriS i nafni nyrrar tibar, 
hefir mdr fundist J?essi einna Ijdtust og dgeSsleg- 
ust. Pyi Jjad er i minum huga minsta a8 kosti 
hiS sama og ab segja: Pid eigiS allir aS vera 
dlfar, en ekki menn. 

En vit5 t>essari kenning hefir veriS tekid tveim 
hdndum af mdrgum, sem mest dhrif hafa haft d 
stefnu hinnar yngri kynsldbar. Ospart hefir eftir 
henni veriS lifaS. Henni hefir lika tekist aS gjSra 
umskifting dr m5rgum efnilegum ungling, Af J>vf 
eru mdl t)j6?5ar vorrar nd f annarri eins bendu og 
dreiSu og Jiau eru. Pa5 hefir verid bitiS i fiot- 
skjGld og dansad meS dlfum uppi d heibum. Svo 



k KROSSGOTUM 


87 


lendir buskapurinn i handaskolum og vitfirring 
^egar ofan 1 dalinn kemur. En t)egar stjdrnend- 
ur, yfirvold og leiStogar einhverrar J]j6Sar bera 
\>ess lj6s merki, a8 hafa dansaS meS ^fum d hei8- 
um uppi, er J)d vi5 J)v£ a5 biiast, aS annaS verSi 
en alfabragur a lifinu? 

brestur 1 lund vora. Lundin islenzka 
er J)ollaus lund. Hdn md eigi vi8 mikilli reynslu, 
og f3er svo litiS viSndm veitt. I>egar Islendingur- 
inn er erlendis, vill hann helzt sem fyrst haetta ab 
vera fslendlngur. Heima d fdsturjSrbu sinni vill 
hann sem faest hjd sjdlfum s^r taka, en flest af 
55rum t^ig’gja. E>egar einhver foreldri komast yfir 
nokkur efni, er verSa maetti bCrnunum g68ur 
grundvollur efnalegra J)rifa og auSlegbar, er son- 
urinn 6Sar bdinn aS s6a Jjvi 1 rdSleysi, er safnaS 
var meS sparsemi og fyrirhyggju. MeS t>j6S vorri 
safnast eigi auSlegS og Qdrmunir saman mann 
fram af manni eins og me8 68rum t)j6bum. Pvert 
d moti virbist l)a8 alls herjar lOgmdl 1 lift hennar, 
a5 sonurinn sundri J)vi, er faSirinn safnar. Pegar 
islenzk ungmenni koma d dkunnan staS til aS leita 
gaefu sinnar, ^arri foreldrahdsum, er alls eigi dlit- 
i6 sjdlfsagt ab fara varlega, heldur a8 steypa sdr 
dt 1 soil sem allra mestan og leika ser aS 5llu, 
sem skabvaenlegast er og varhugaverSast. Svo 
hverfur gaefan frd t^eim, en hamingjuleysib slaest 
i fOrina. 

Stilling og vardS brestur, eins og vaeri {)a8 



88 


VAfURLOGAR 


alls ekki innrastt. Gott uppeldi er lp6 i |jvi 
a5 fi vald yfir sjilfum s^r. Af t^ess konar upp- 
eldi uggir mig, a5 fslenzkir unglingar fdi skerf 
miklu minni en vel uppaldir unglingar me8 oSrum 
l)j6Sum. V^r fslendingar leggjum svo Htla raekt 
vie lund vora. Hiin er l^tin verSa eins og verk- 
ast vilL V6r vanrsekjum SBskul;^5inn. Engin si8- 
ue iDjde 1 heimi leggur eins Htla raekt viS b6rnin 
sm og v^r. Peir fdu sk61ar, sem v6r hafum dtt, 
hafa kent fr68leik, en ekki skift ser af mannkost- 
um. MeS t)vi m6ti geta skdlagengnu mennirnir 
orSiS lakustu mennirnir. I^egar svona er aS fariS, 
er nokkurt kyn ^6tt lundin verbi ae haldlausari, 
jarbvegurinn ae grynnri, ginningarfifl alfanna ae 
fleiri og fleiri? 

Hvab er til riba? 

iJ-ab t>arf ab kenna dllum unglingum ab elska, 
— s}^na Ipelm eitthvab, er t)eir verbi hugfangnir af, 
eitthvab, er laesi sig inn ab hjarta J>eirra og ^eir 
skilji, ab Ilf Hggi vib ab varbveita. Unglingur, 
sem ekkert elskar, og eigi l>ekkir J)ab i fan sinu, 
er hann sizt mi in vera, verbur bllum freistingum 
ab brib. Kaerleikurinn til J>ess, sem gott er og 
gbfugt, lotningin fyrir heilbgu iQgmili lifsins, er 
aldrei Isetur ab s^r haeba, veitir mannssilunni meira 
vibnimsafi en nokkub annab. Gbfugustu hugsjdn- 
um mannanna {)arf pvi stbbugt i lofti ab halda i 
orbi og verki, og t)vi dskeikula ICgmili Hfsins, sem 
hamingja og hamingjuleysi leibir yfir einstaklinga 



Xkrossgotum 89 

og* J)arf a8 brennast meS eldi inn 1 

sdlir vorar ef unt er. 

En er ^a5 ekki 14ieg-ar gjort og linleg-ar me5 
OSS fslendingum en Obrum J)j6t5um? 

V^r viljum nefna aSra eins hugmynd og sak- 
leysib. Engum ungling er ant um ab varbveita 
eigib sakleysi, ef hann elskar J)ab ekki. Abal-atrib- 
ib 1 g6bu uppeldi er ab kenna piltum og stAlkum 
d uppvaxtararunum ab elska sakleysib. Hverjuin 
ungling J)arf ab skiljast, ab 611 gaefa og velferb s^ 
undir ][)vi komin. Um leib og fyrsta stdrsyndin 
er drj^gb, stebjar hamingjuleysib ab garbi. Eigin- 
lega er 6llum monnum aetlab ab verba gaefu- 
menn. Hvort J)eir verba J)ab eba verba J)ab 
ekki, er alt komib undir J^vf, ab J)eir varpi ekki 
sakleysi sinu frd sdr, en varbveiti J)ab eins og d;^r- 
maetan aubnupening, er Iff liggur vib, ab J)eir 
glati ekki. 

t J)essu atribi erum vdr bumraebilega skamt 
komnir. Sdrfdir islenzkir unglingar elska sakleys-' 
ib, nema rbtt 1 orbi kvebnu. Hugmyndin um, ab 
611 gaefa mannsins og bgaefa stafi af mebferb J)ess, 
virbist eigi hafa fest raetur naerri f)vf eins djiipar 
meb OSS og fiestum 6brum kristnum J)j6bum. Pab 
mun vera leitun d jafn-siblitilli J>j6b og vbr erum. 
Fimti hluti allra barna, sem faebast d fbsturjbrb 
vorri bskilgetinn, eba meir en jDab, Alveg nylega 
d t)ab bent, ab erlendum monnum, er til Islands 
koma, finst islenzkt kvenfblk hugsunarlausara um 



go 


VAFURLOGAK 


sakleysi sitt en konur annarra ^j65a yfirleitt. Of 
margir {:)eirra, er eitthva5 komast upp og siSar eigfa 
ab ver5a sverS og skj6ldur J)j65armnar, aS J)vi 
kunnir, aS hafa buiS sig undir lifiS meb J)vi ab 
virSa sakleysiS vettugi, en hafa si51eysiS i hdveg- 
um. Enda fer sigursseldin 1 lifinu eftir J)vi. 

PaS er hjartans sannfaering min, aS af J)essu 
stafi hamingjuleysi J)j66ar vorrar, frekar nokkuru 
65ru. Hiin er svo heillum horfin i Iffsbardttunni, 
af J)vi hull treSur sakleysib undir f6tum. Hun 
virSir {)a8 vettugi, skilur eigi, aS J)aS er grund- 
vdllur allrar lifs-hamingju, — gengur a5 bniSkaupi 
lifsins — eigi bundin blettlausu briiSarlini, heldur 
6hreiniii eldhtisduliu 

Hver maSur J)arf a8 sji og skilja, aS 511 ham- 

ingja lifsins og velfer8 er undir \)vi komin, a5 

geyma sakleysiS eins og helgan d6m i salu sinni. 
MaSur, sem ^valt latur sdr ant um sakleysi sitt, 
er margra manna maki. Hann hefir 611 hin 
g65u dfi lifsins i fylgi me8 s^r. Hann fer vel 
meS aesku sma, gaetir {less eins og si, er i kross- 
gOtum situr, a8 sleppa ser aldrei, en leitast vi5 

a8 ii betur og betur vald yfir sjdlfum sdr og 

dstribum sinum og bua sig sem bezt undir lifi8. 
Pegar {lar kemur, tekur hann 5tull og ddeigur til 
starfa. Hann verSur Ipi kunnur aS hreinleik hug- 
arfarsins, lytalausri lifsbreytni, r^ttlseti og rdtt- 
daemi. Honum verSur vel til framkvaemda, {)vi 



AKROSSGOTUM 9^ 

hann vill eitt, sem betur md, ogf stdl viljans 
marghert i stokki yfirbugaSra freistinga. 

Allar sigurvinningar lifsins eru komnar undir 
6spiltu hugarfari. Si sem slept hefir sjilfum sir 
ut 1 spilling meiri eSa minni, verSur aldrei 
mikiS sJ5 manni. Prdttur og fylgi bilar og brest- 
ur 1 hlutfalli viS J)a8, hve langt er farib. SiSferS- 
isleg ihrif bans a menn og milefni verba Htil og 
afllaus, jafnvel ]p6tt hann Ijii {>vi fylgi sitt, sem 
betur mi. Ab setlunarverkum lifsins verbur hann 
veil! og hilfur. Hann er eins og slittumabur, sem 
berst um meb bitlausum Iji; gengur ekkert 

undan honum. Alfarnir hafa gjbrt Ijiinn bans 
deigan. Hann verbur aldrei J)ab, sem hann aetlabi 
sir. Konungshug bans hafa ilfar raent i heibum 
uppi. 

Enga hugmynd hafa beztu og helztu rithOfund- 
ar og skild menningar Jjjdbanna lagt abra eins 
raekt vib og sakleysis hugmyndina. GOfugasti 
skildskapurinn og dyrlegasti, sem til er i heim- 
inum, hefir bi-ynt fyrir mbnnum fri alda Cbli, ab 
alt Hfib si undir \>vi komib, ab varbveita sakleysi 
sitt, sleppa sir ekki fit i spillinguna i einni eba 
annarri mynd. 6forunum, sem af j^vi leiba, hafa 
harmsbguskildin leitast vib ab lysa eins itakan- 
lega og Jieim hefir verib unt. Hamingjunni og 
sigursaeldinni, er sakleysinu fylgir, og hinu fispilta 
hugarfari, er aftur og aftur l^st i hverju hetju- 
kvaebi og hverri skildsogu. I>;^bing skildskap- 



92 


VAFURLOGAR 


arins f 3 ^nr {)j65irnar er a5 langmestu lejti i 
f6!gin, aS i skug-gsj^ bans fasr seskuIySurinn aS 
sjd 6gleymanleg^a m^^nd af {)vf, hvaS ver8a md 
manninum til dg'aefu og hamingjuleysis og hvaS 
til sigurs og* farsseldar. Gildi alls skdldskapar 
er 1 rauninni i insta e81i undir t)vi komiS, hve 
vel skdldinu tekst a6 kenna mOnnum ab elska sak- 
leysib og: geyma Ipess. PaQ er lika engin furba. 
Petta er og verbur frunihugmynd mannlegs Iifs. 
Allur harmsdguleikur lifsins sn 5 ^st utan um ^ann 
litla depil. 

Einmitt i t)essu efni koma islenzkar niitibar- 
bdkmentir mdr einna fataeklegast fyrir sjdnir. Par 
er svo undur-sjaldan verib ab grafast eftir or- 
bOkunum til gaefu og 6gaefu. Litur eigi tit fyrir, 
ab t>ab s6 mil, er vdr litum oss fremur litib 
koma vib? Lita t)eir, sem eru ab hugsa fyrir 
ydb vora, sir i sama standa, hvernig farib er 
meb lifib? Er J)ab orbib ab hegilju einni i huga 
J)eirra, ab mennirnir smibi sir hamingju og 6ham- 
ingju meb hittalagi - sinu og framferbi? Dylst 
t)eim ef til vill, ab hamingja eba hamingjuleysi 
hverrar t)j6bar er saman undib af aubnu eba 
aubnuleysi einstaklinganna? 

Um hvab erum vir ab hugsa? Hvab erum 
vir ab tala? Pab, sem mi er hugsab og ritab 
snyst ab laog-mestu leyti annabhvort utan um 
stjdrnmil eba almenn bjargrsebismil. Or annari 
att en |)essum tveimur he^Tist naumast histi ni 



A KROSSGOTUM 


93 


stuna. Oil blOSin full af stjornmdlajDrcfi litlausu 
driS lit og hvert driS eftir annaS. Par kemst engin 
onnur hugsan aS. P6 situr alt viS sama keip, 
eSa seinni villan er verri hinni fyrri. f bjarg- 
raeSismdlunum hugsar Bar8ur d Biirfelli einn fyrir 
alia. Hann er sjdlfsagt sd rithOfundur, sem 
vor elskar mest, enda leggur bdrlyktina bans um 
baeinn allan. Hann er d. ferSinni me5 flotskjOld- 
inn seint og snemma og lofar ^eim 5llum gulli 
og graenum skogum, sem i hann bita. Kross- 
gQtu ]y66sagan fraeSir oss dgaetlega um hollustu 
t)eirrar faeSu. 

En aS hugsa um t)at5, hva8 er i fari 
])j6Sar vorrar, er gjQrir hana svo t)ollausa, 6sjd,lf- 
staeSa, stefnulitla og hamingjuhorfna i bardttunni, 
— |)a8 dlitur enginn omaksins vert. 

Er eigi J)essi einhaefni 6holl? .^ttum vdr eigi 
ab reyna aS hugsa og raeSa um siSferSisIeg efni 
Ilka? Mundi eigi betur ganga i bjargrdSum og 
stjdrnmdlum, ef vdr hugsu5um meir um JiaS, sem 
gjOrir manninn a5 manni, ef vdr faerum aS graf- 
ast betur eftir hinum huldu r6kum til gaefu og 
6gaefu ? 

Ef unt vaeri meb einhverjum rdSum at5 kenna 
islenzkum unglingum aS sitja d, krossgotum, dn 
Jiess a8 gjbrast ginningarfifi dlfanna, vaeri gull- 
ndma fundi n fyrir J)j<55 vora, er meiri auSlegtSar- 
uppspretta yrSi henni, en J)6tt eyjan hennar 611 
vaeri ur gulli gj6r. 



94 


VAFURLOGAR 


Kcnnum e? 5 6lskH mannanusi cilifu hug"- 

sj6nir. Kennum t)eim a5 elska sakleysiS. Kenn- 
um {jeim, a5 fyrsta st6rsyndin, er i^eir gjora sig 
seka um, dregur sigurinn og hamingjuna dr hOnd- 
um lieirra. HieS eina, er manninn gjarir ham- 
ingjusaman og laetur hin g68u afl Iifsins vera i 
fylgi meS honum, er reglan : aldrei a8 sleppa sdr. 
I’aS eru J>eir hinir fau, sem aldrei hafa slept s6r 
dt 1 spilling og dlfadans, sem eru Idnsmenn 
vorrar Idnlitlu JjjdSar. En J)eir eru svo fdir; 
Jjeirra gaetir svo liiiS. Pa8 eru hinir, sem mynda 
sdgu hennar. 

I>aS er annaC, er islenzkur aeskul^^ur Jaarf 
aS Isera. PaS er eigi n'dg a8 elska hugsjdnirnar 
i asku, meSan maSur er aS bda sig undir li'fiS. 
Mest um aS gjara a8 skipa s^r i fylking J)eirra. 
er dt i li'fiS kemur, og svikjast eigi dr {)eirri 
fylking. Margur staSnaemist t)ar a8 eiiis um stund, 
en dregst svo aftur dr meS aldrinum. 6sjaldan 
vega gamlir menn gegn skoSunum og hugsjdn- 
um, er Jjeir ungir barSust fyrir og elskufiu af 
hjarta. A8 breyta skoSunum er mannlegt og 
fyrir \>aS skyldi engan l^ta, ef hann hverfur 
fri einhverjum misskilningi og ballast a6 aBrum 
rdttari. En aS Idta frjdlsmannlega hugsan og 
skilning 4 lifinu breytast i tjrengsjini og sleggju- 
ddma, eins og mbrgum hmttir vi8 4 gamalsaldri, 
svo ekkert verSur nytilegt i fari mannanna, nema 
fhaldssemin ein og liSiS hennar, ber {jess Ijdsan 



k KROSSGOTUIM 


95 


vott, ab ekki hefir verib stabib vib hugsjbnir sesk- 
unnar, eins og skyldi, og ab dlfunum hefir tek- 
ist ab villa um fyrir J)eim, er d. krossgbtum sat, 
og ve^a honum hebin ab hbf^i. 

liin mikla list lifsins er i fblgin ab halda 
s6r ungum i Iffsbarlttunni. En mbrgum tekst 
J)ab ekki. Peir fara ab horfa um bxl s6r og 
verba ab saltstblpa. N^^jar hugsanir koma fram 
og t)eir skilja J^aer ekki, ny verkefni birtast og 
J)eir sja t)au ekki, n^jar skyringar eru gefnar, en 
J)eir lita ekki vib J)eim. A J)ann hdtt slitnar mab- 
ur ilr lestinni, rifar einn, sir i baki undir kl 3 ^ 1 jum, 
og faer Idlegan nattstab. 

Hverjum manni er t)ab mikil freisting ab 
setjast of snemma ab, er fbturinn tekur ab i)yngj- 
ast. Hin andlegu vibfangsefni mannanna eru noesta 
erfib og skamt eru J)eir i leib komnir meb ab 
g-reiba ur J^eim. Hverjum manni er aetlaS ab hugsa 
upp sbmu hugsanirnar aftur og aftur og leita Ijbss 
og skilnings i bllum attum, velja og hafna, meban 
lifib endist. Meb {)vi einu m6ti hcldur hann s^r 
ungum, t>okast ifram, nemur n^ og ny lc3nd, verb- 
ur bjarts;(^nni og vibsynni meb aldri og drum. 
I>eir, sem J)ab gjbra, hafa setib i krossgotum, 
t)angab til Ipeir gitu stabib i faetiir og sagt : Gubi 
s6 lof, nfi. er dagur um alt loft I 

En af {>eim mOnnum eigum vdr svo fda. 
Ekkert er almennara meb islenzkum aesku- 
mbnnum efnilegum en ab brenna af Ibngun til ab 



96 


A F U R L O G A R 


verSa t)j6S sinni a5 gagni. Undirbuningurinn er 
J>eim kvalrasSi, pnsund; 6J>reyjan er svo mikil, aS 
komast ut i lifiS og fara aS lyfta einhverju Grett- 
istaki til liknar landi og lytS. Stundin rennur upp. 
Kappinn er kominn ^ hdiminn. Hann er gjorSur 
aS ibrsprakka einhvers fyrirtaekis. Hann hamast 
um stund. EitthvaS kann aS verSa agengt, eSa 
menn imynda sdr t)a8. Velgengnin stigur til h6f- 
uSsins. Hann er alt i einu orSinn h6f?5ingi og lifir 
eins og herramatJur. En dSur nokkurn varir er fyr- 
irt£eki?5 komies d hdfuSiS og maSurinn farinn a5 
dansa meS dlfum. 

Hve 6umrset5ilega margt og mikilvaegt |)ab er, 
sem v^r t)urfum a8 laera! En ^etta virSist mer 
meira virSi en alt annaS, sem nSfnum tjdir a8 
nefna: A8 koma ungur auga k hinar eilifu hug- 

sjdnir, er r£5<i ollu Iffi mannanna, a^5 laera aS elska 
\) 2 Eir og Ikta {)aer svo hertaka hjarta sitt og hugar- 
stefnu, a?5 maSur sviki i)aer aldrei, hvorki ungur 
n6 gamall, en standi vi5 \>3dr og berjist undir 
merkjum {)eirra meSan nokkur bl68dropi endist. 
I>ar er bin eina von hamingju og farsaeldar og 
hvergi annars staSar. 


IV. 

0 

Pessa hugsan hefir eitt af helztu skdldum vor- 
um hSggiS 1 marmara me8 orSum, sem vera sqttu 
hvenum fslending dgleymanleg. Eg bendi i J^aS 



k KROSSGbTUM 


97 


h^r, af J)vf mer virt5ist t)a8 vera hug'san, sem nii 
er meir og" meir aS J)urkast lit ur meSvitund nii- 
ti5ar-fslendingsins*. 

Eitt einasta syndar axigrnabhk, 
sa agnar-punkturinnn smar, 
oft leiigist 1 aefilangt eyrndarstryk, 
fiem ySran oss vekur og tir- 

Eitt augnablik helgaS af himmbins na5 
OSS hefja til farsaeldar md, 
svo gjorvoll vor framtiS er geislum straS 
og gasfan ei vikur oss frd, 

Eins augnabliks sigur, s6 dkvorSun r4tt, 
oss eillfSar fanossi feer gaett; 
eins augnabliks tjdn, i)a5 er annaS en Idtt, 
vart eilifSin getur t)aS bsett. 

Hjd einu mikilhaefu skaldi, sem enn er k lift, 
kemur \>essi krossg-6tu hugsan J)j68sagnanna hvaS 
eftir annaS fyrir. er auSsdS hdn hefir fengiS 

vald mjSg mikiS yfir sdlarlifi bans. Einkum er 
l)aS auSskiliC vegna Ipess, a?5 hann hefir gjdrt hana 
a6 aSal-atri^i i tveim , hinum merkustu skdldverk- 
um, er eftir hann liggja- Eg £ vi5 skdldiS Hen- 
rik Ibsen. 

Fyrra skdJdverkiS er Peer Gynt (P^tur Gaut- 
ur). Hetjan i {leirri b6k er maSur, sem ilia fer 
meS Ilf sitt me8 5llu m6ti. Honum er , sama 
um alt. Helgustu 68ulum sdlar sinnar varpar 
hann frd sdr, ymist til ab seSja fysnir sfnar,et5a til 
a8 afla s6v au6s og valda. Hann syndgar gegn 

7 



98 


VAPURLOGAR 


6llu, er manninn gjorir aS manni, og ver!5ur ^vi 
nokkurn veginn eins l^legur maSnr og unt er a?5 
verSa. Harm svikur gSfugustu hugsj6nir mann- 
anna og d^rmaetustu hverja d faetur annari, til aS 
J)j6na lund sinni og fylgja megiti reglu J^eirri. er 
trdllin kendu honum — aS vera sjdlfum sir n6g — 
J)egar harm ungur lend i h5ndum J>eirra. Pessi 
sjdlfselska hefir gjSrt hann a5 svivirSilegum hraesn- 
ara i einu og 5llu. Hiklaust hefir hann lagt alt 
gCfgi s^lar sinnar i sSlurnar til a8 eignast para- 
dis heimskingjans, er ginningar6f5in hafa tSfraS 
upp fyrir hiigsskotssjdnum bans i hvert skifti. 
Hann hefir rofiS trygSir vi5 gu8 og menu og gjSrt 
Ilf margra a8 grdtSurlausri auSn — J)ar i meSal lif 
stiilkunnar, er hann unni i aesku og aldrei gleymir 
honum. Hann bi8ur a5 si?5ustu 6murlegt skipbrot 
1 Qllum skilningi og rdfar um eins og haelislaus 
aumingi upp til Qalla. 

Pi fer sk^ldiO a8 hugsa um hegning fyrir 
mannraefil J)enna i OSru lifi. Honum })ykir of gott 
aS l£ta hann fara ilia i vanalegan h£tt. 

Hann laetur hann hva(5 eftir annaS vera 
staddan i krossgdtum. I>ar maetir honum maSur 
meS deiglu i hendi, fulla tinhnoppum. Hann seg- 
ist vera kominn til ab saekja hann. Hann setli ad 
braeSa hann saman vid hnapparusliS i deiglunni. 

En P^tur bi5st vaegSar. Hann hrastJist 
meira en nokkura aSra tilhugsan, er idur hefir 
hjd honum vaknaS, ad verGa settur i deigluna og 



A KROSSGbTUM 


99 


lenda J)ar saman vi?5 hnapparusliS. AS v^’erSa 
braeddur saman viS mikiS af dSru jafn-lelegu rusli 
og steyptur i annaS sinn, finst honum vera al- 
gjorle^a aS g’lata sjdlfiim s6r; ^aS uti um 

hann. 

Nokkurum sinnum kemst hann undan. En 
maSurinn meS deigluna segist dvalt skula finna 
hann i nsestu krossgdtum. Hann Ayr aS siSustu 
inn i ddlitinn kofa. Par hittir hann unnustu sina 
frd aeskudrunum, sem aldrei hefir gleymt honum 
og {jykist nd heimta hann ur helju. Hann hylur 
andlit sitt i skauti hennar, en hdn geliir yfir hon- 
um angurbliSan dstarsSng um leiS og morgunsdl 
rennur. Deiglu-karlinn nemur staSar fyrir utan og 
fser mi eigi ndS i hann eins og hann aetlaSi sdr, 
en segir: ViS hittumst d siSustu krossgdtum, 
P^tur! Og hugsanin, sem skdldiS skilur viS hann 
meS, er J)essi: 

Ef J)etta frelsar hann ekki, fer hann i deigl- 
una saman viS hnapparusliS! 

Pessa b6k ritaSi Ibsen snemma d aefinni. Hann 
var f>d d bezta reki og d unga aldri. 

En 1 annarri b6k, sem hann ritaSi eftir,aS hann 
var orSinn hdaldraSur maSur og dt kom fyrir fd- 
um drum, kemur sama hugsanin fram i nj^rri 
mynd. Sd b6k heitir Sdlnes byggingameistari. 
Flestum kemur saman um, aS t)ar hafi skdldiS 
l^ist sjdlfum sir og eigin Hfi sinu meir en i nokk- 
urri b6k annarri. 


r 



lOO 


VAFURLOGAR 


Hann Isetur S61nes vera {)ar aS velta t)vi fyrir 
s^r, hvernig d t)vi standi, a5 verk mannanna seu 
stundum gdS og stundum vond. Hann segir, aS 
loftiS s6 fult af ondum, hvitum og svQrtum. I>eir 
fylgi manni, hvert sem hann fari. 

Hvitu andarnir hvisli a6 manni gdSum verk- 
um. Pelt sdu stOSugt aS minna menn d a8 vera 
hvorki hraesnarar nd svikarar, heJdur einlaegir og 
6brig8ulir,— standa meS stillingu og sdlar{)reki vi5 
t)a?5, sem \>eir Jjekkja rettast og sannast, J)rdtt 
fyrir allar ginningarraddir, sem i eyriim hljdmi. 

En svdrtu andarnir hvisli hinu ilia aS mannin- 
um, S61nes hefir til dsemis IdtiS hdsiS sitt brenna. 
Hann haM veitt sprungunum i reykhdfnum eftir- 
tekt, en sv5rtu andarnir hvisluSu t)vi ab hon- 
um, a8 J)a8 vaeri 6J)arfi a8 gjSra viS J)essar sprung- 
ur. Ekki gaeti hann Ipi. a5 Jivi gjOrt, J)6tt einhvern 
tima kynnu neistar a8 fljdga gegn um Ipser, 
Og ekki vaeri honum pi. um a5 kenna, ^6tt Jjeir 
kveiktu i 6llu saman og alt brynni til kaldra 
kola. — PaS st6S svo d, a6 hann gilti einu, ^6tt 
htisiS brynni; hann J)urfti Jiess me8, til aS geta 
komiS fram dformum sinum. 

HvatS er {^etta anna5 en sama hiigsanin — > 
krossgotu hugsanin f annarri mynd. Ma?5ur d um 
tvent a6 velja: annaShvort a6 reynast trur eSa 
svikull. Og hann verSur aC manni e5a pi. aS — 
gjalti, eftir J)vf, hvernig hann velur. 

Og verSi hann aS gjalti, breytir hann eins og 



A KROSSGOTUM 


lOI 


vitfirring-ur. Hann lendir a8 si^ustu i deig*!- 
unni eins og Petur Gautur. ESa hann reisir s6r 
nytt htis meS hdum turni eins og S61nes. En 
nyja husi?5 er i dlfheimum og hann hrapar niSur 
af tindi J)ess meSan J)aS er i smiSum og endar 
svo harmsoguleik Hfs sins. 

V. 

Hi8 fegursta i krossgotu J)j6Strlinni er launin, 
er sd dtti i vaendum, er trur var og st55uglyndur 
og eigi let ginningar dlfanna svifta sig sakleysi 
og mannkostum eSa villa um fyrir ser i nokkurn 
hdtt. 

Hann varS gaefumaSur hinn mesti og ham- 
ingjusamur i hvivetna. Hann eignabist £ eSlilegan 
h£tt alt, sem oss mdnnum t)ykir girnilegast. Hann 
var8 sjdlfkjGrinn leiStogi annarra manna. Pvi hann 
sveikst aldrei um skyldu sina, dr6g engan £ tilar, 
f6r aldrei me8 fagurgala, var aldrei falskur vi8 
nokkurn mann, reyndi aldrei d;^rlingur a8 vera hi6 
ytra, en svikatdl hi8 innra. Heldur efndi hann 
loforS sm, st68 vi8 sannfaeringu sina, elskaCi 
hugsjdnir mannanna heitara og dkafara me6 aldri, 
eftir J)vi sem Jiser JiroskuSust i sdl bans, — og hn^ 
aS siSustu 1 sannleiksbardttunni, gamall og {irot- 
inn, brosandi undir J>vi merkinu, er hann hafbi 
skipab sdr ungur. Hann haf?5i gengib af einni 
sjdnarhaeb £ abra og orbib vibsynni mabur og sann- 
gjarnari meb drum. Eftir J)vi sem hann fekk 



102 


V AFURLOGAR 


meira vald yfir sjdlfum s^r, eigfnaSist hann meira 
af sonnu frjdlslyndi og rdttdsemi. Eftir f)vi skildi 
hann eigm samti5 sina betur og hafSi lag a a9 
greina gott frd. illu i fari hennar. Hann dr6g 
hjortu mannanna til sfn, af {)vi t)eir urSu varir vi5 
hjartalag hjd honiim og skilning, er {>ekkir berg- 
mdliS, sem ginningaroflin eiga i mannssalunni, og 
veit, a8 svo miklu auSveldara er ab villast, en 
komast dr villunni aftur. 

Eigi var sizt mikils vert um vopnin, er dlf- 
arnir skildu honum eftir. Mebal t)eirra fann hann 
skyrtu*, er engin vopn bitu. Vopn dhlutvandra 
manna hrukku af henni og fengu honum ekkert 
mein unnib. P6 ilia vaeri um hann talaS, var t>vi 
ab eins trdab i bili, en hjabnabi jafnskjdtt nibur 
og varb ab engu, l)egar naerri honum kom. Hann 
gat haldib leibar sinnar, dhraeddur vib alia stiga- 
menn, {)vi hann bitu engin jdrn. Skyrta sakleys- 
isins er hinn kostulegasti gripur, er nokkur 
mabur i. i eigu sinni. 

PA var sverbib d]^rgripur eigi minni. Pab var 
brandur svo gdbur, ab eggjar bans mdtti enginn 
deyfa og fyrir honum urbu allar dvsettir ab hrokkva. 
Aldrei mdtti honum bregba, nema fyrir r^ttidtu 
mdiefni og gbbum mdlstab, en aldrei til hefnda, 
n^ til ab egna skap mdtstbbumanna eba skap- 
rauna ^eim, nd ab eins til ab t)j6na illri lund. 
Aldrei var hann eins hdrbeittur og l)egar honum 
var ,,brugbib fyrir l>j6b og land**. Pegar sigur var 



k KROSSGOTUM 103 

feng'inn, snurtu {jeir, er sserst h6f^u, baeSi vinir 
og ovinir, vit5 hjoltunum; i J)eim var lyfsreinn, er 
grseddi 5ll six og gjOrSi menn aftur sdtta og 
sammd,la. 

Af heibinni var litsyn til Qbgurra kirkna. 1 
hverja dtt, sem horft var, mdtti sjd kirkju. Ekk- 
ert a jQrSu minnir manninn eins k aS efna heit 
sin og kirkjan. Hvergi sjdum ver og skiljum I6g- 
mal hamingju og hamingjuleysis eins og {>ar. 
Hvergi laerum v^r aS elska eilifar hugsjdnir mann- 
anna eins og ]^ar. Hvergi ab forbast tdl, ginningar 
og alfadans eins og t>ar. Hvergi ab seilast eins 
hiXt og taka i af 6llu afli eins og t)ar. Pess 
vegna ma enginn missa sjbnar af henni. Annars er 
mbnnum svo hastt vib ab verba ab — gjalti. 

Ab eiga i silu sinni turn, sem bendir til him- 
ins, — ab eiga J)ar skirnarlaug, sem daglega er 
stigib nibur f til ab verba hreinn, — ab eiga Jiar 
altari meb si-endurtekinni heitstrenging urn ab 
heyja goba bardttu gegn glCtunarbflum lifsins, 
varbveita sakleysi sdlar sinnar og reynast trtir til 
enda, — er unt d nokkub annab ab benda, sem 
eins stselir afllausan vilja, veitir J)ollausri lund J)r6tt 
og {>roska og vibndmsafl og gjbrir manninn ab 
drotni jarbarinnar? Sd, sem J)ab hefir, er um leib 
bjartsynn mabur og segir ; 

Gubi s6 lof, J)ab er dagur um alt loft! 



Grjdtkast. 


S KALDIN eiga a6 vera spimenn t)j6Sar sinnar. 

SOnn skdld eru t)a8 Hka. Mundi vegur Grikkja 
hafa mikill oreSiS £ fornSld, ef t^eir hefSu eigi itt 
Hdmer og S6f6kles? ECa mundu eigi dagarnir 
hafa daufir oreSiS me8 Rdmverjum, fyrir alia 

herfrsegSina, ef fieir Vergilius og Horatius hefCu 
eigi stytt J>eim stundir? Skyldi eigi saga Breta 
hafa Siinur ortSiS, ef t)eitn heflii enginn Shakespeare 
faeSst og enginn Milton e8a Tennyson? Mundu 
PjdSverjar nd i dOgum vera aSrir eins dndvegis- 
hdldar me8 tsjdSununi, ef eigi hefSi Goethe og 
Schiller flutt |)eim sm 6dau81egu lj68? Skyldi list 
og smekkvisi Frakka vera viSbrugSiS urn heim 
allan, ef Moliere og Victor Hugo og margir fleiri 
hefSu eigi gjdrt garSinn fraegan? E8a mundi 
Nor8menn, frsendur vorir, alt i einu vera orSin 
sjilfstaeS t*j68, ef me8 f)eim hef8i enginn Henrik 
Wergeland veri8, enginn BjOrnstjerne BjSrnson og 
enginn Henrik Ibsen ? 



GRjdTKAST 


105 

Allir t)essir menu hafa veriS spdmenn |)j 6 Sar 
sinnar. Gdfugustu hugsjdnir mannsandans bafa 
J)eir sungid inn i hjdrtu t)eirra. Peir hafa kent 
J)eim aS elska hid asSsta og gdfugasta, sem menn- 
irnir eru dvalt aS sellast eftir og dll menningar- 
barattan er hdS lit af. 

Ollum er eigi astlad ad vera skild. Sdnn 
sk£ld birtast aS eins sjaldan 1 lifi J)j 6 danna og 
meS Idngu millibili. Vanalega eru J)eir eins og 
adrir menn. Hversdagshlidin d lift J>eirra er lik 
J)vi, sem vdr allir eigum ad venjast. En d ein- 
stdkum augnablikum lyftast J)eir upp og verda 
hserri en hitt fdlkid. Himneskar hljdddldur stiga 
hdtt 1 sdlum t)eirra. N^r glampi kemiir 1 augad. 
Andans heimur opnast fyrir J)eim. l>eir sjd sjonir, 
fl eins konar opinberanir. Hin eilitu sannindi 
stiga nidur 1 s^lir Jieirra. Geislabrotin, er fram 
koma 1 sd,lum Jieirra, birtast oss 1 skaldskapnum. 
Hann er eigi annad en endurskin J>ess, er fram 
fer 1 sdlum Jieirra, Jiegar Jieir verda hrifnir upp i 
f)enna hiQallatind. 

Ef ver eigum ad hafa J>au not af skdJdskapn- 
um, sem oss er aetlad, ^lurfum vir ad gjdra oss eins 
gldgga grein fyrir J)vi, sem fram fer 1 silu skdlds- 
ins og oss er unt. Sami andinn, sem hefir hrifid 

er Jieir ortu, ber ad dyrum hj£ oss. Undir 
naemleik tilfinninganna og skilningsins er Jiad J)d 
komid, hve fljdtt og vel vdr komum til dyr- 



Io6 VAFURLOGAR 

anna og hve g6Sar viStOkur v^r veitum erindi 
skaldsins. 


I. 

Eitt t)j65skd,lda vorra hefir lyst J)vi betur en 
flestir abrir, sem fram fer i salu bans, t)egar vitr- 
anir birtasl. Flestum er kunnugt ddlitib kvseSi 
eftir skildib Matthias Jochumsson, er hann kallar 
1 e i b s 1 a. Pa.tS er eigi laust vib, ab hent hafi verib 
gaman ab skaldinu fyrir J>etta kvaebi. Hitibis- 
stundin i s£lu skaldsins, er kvaebib lysir, er svo 
mikil og heilbg, ab marga brestiir lotning til ab 
skilja. E^eir gleyma ab draga af sdr sk6na, af 
l>vi l)eir standa meb skdldinu d helgum stab. 

En ekkert skdld hefir l;^st J)vi betur fyrir mer 
ab minsta kosti, hvab fram fer i sdl bans, Jiegar 
skdldafdkurinn t^ytur meb bann bsest til Qalla. 

Kvaebib mun hann hafa ort b;^sna ungur. Pab her 
j^ab meb ser ab minsta kosti, ab skdldib hefir enn 

eigi ndb fullum t)roska. Hann er enn d. aesku 

skeibi svo ab segja. Pab er ein af fyrstu :Qalla- 
ferbunum bans, sem hann lysir. Hefbi hann ort 

Ipett'd kvaebi sibar i aefinni, mundi bdningurinn 
hafa verib J)ro$kabri. En tilfinningin, geislabrot- 
in, {)ab sem hann er ab s;^na oss meb kvaebinu, 
mundi J)ab hafa orbib jafn-Iifandi og jafn-satt? 
Mundi glampinn af J)vi hafa jafn-sterkur orbib i 
s^lum vorum? Eg efast um J)ab. 



G RJ 6tK AST 


107 


0§^ andinn hreif mig- upp a hafjallathid 
og eg horfSi sem orn yfir fold, 
og min sdl varS lik ist^rri, svalandi hnd, 
og eg sd ekki duft eSa mold. 

Me8 6Srum orSum, andinn hnfur hann upp 4 
hdan fjallstind. Pa^an ser hann um alia heima 
og geima. Hann verSur Ipess var, aS aldrei hefir 
sj6n bans veriS jafn-g'l5gg og nu. Hann hefir 
fengiS arnar-augu. Engri skepnu hefir onnur eins 
sj6n verib gefin og drninni. Ofan fir h4a lofti 
ser hfin lambib 1 dalverpinu — jafnvel mabkinn 1 
moldinni — og steypir s^r beina leib iiibur til ab 
hremma J)ab. Ef nokkur skepna h^r 4 jbrbu hefir 
augu eins og eldsloga, hefir drnin J)au. Slik ani- 
araugu hefir nfi sk41dib fengib, J>ar sem hann er 
kominn upp 4 Ijallstindinn. . S41 bans er orbin 

hrein, laus vib sora og gr6m og ryk, sem Idglend- 
inu fylgir, eins og taer, svalandi lind. Honum 
finnast nj^jar uppsprettur hafa opnast 1 brjfisti s6r. 
Arnsfigurinn hefir feykt 6llum sk^jum og allri 
J)oku hurt fr4 augum bans, t)egar hann var bor- 
inn 1 haebir. Mold og myrkur er horfib. Alt 
Ijdtt og l^legt er komib 1 Qarska. Pab naer eigi til 
bans, hefir ekkert vald yfir honum lengur. Frj41s 
eins og fuglinn svalar hann hdfbi sfnu ,,i himin- 
bl4mans fagurtaerri lind.*' 

Endurminningarnar lifa samt enn 1 s41u bans. 
Bergm41ib er eftir. Pab er kvbl i hjartanu fit af 
J)vi, sem fyrir augun hefir borib. A leibinni upp 



ro8 VAFUKLOGAR 

i tindinn hefir li'fiS birzt honum i hraiSilegri 
mynd. 

{jctti sem heiSi eg: gcngiS Tipp gil 
fult meS grjotflug og hrsefugla-lj6S, 
fult meS t)okur og tofraiidi trollheima spil, 
unz a tindinum hsesta eg st69. 

AS klifra upp slik gil er Iffsh^tta oskapleg. 
Grj6ti8 kemur fljdgandi niSur af hamrastGllunum 
f3Tir ofan mann. Hver slikur steinn, sem losn- 
ar, getur orSiS aS brdSum bana. Enda fer 
t)aS svo hvaS eftir annaS. sem £ leiSinni 

eru, samferSamennirnir, hniga, hver d faetur dSr- 
um, steini lostnir til jarSar. Hraefuglarnir safn- 
ast saman og kveSa k£tir hraefuglaljdS sin. 
JafndSum hirSa Jieir t)aS, sem steinarnir kremja 
lifiS dr. Petta er . J^eim mun geigvaenlegra sem 
J)okan fyllir giliS, svo yniist s^r maSur alls 
ekkert frd s6r fyrir henni eSa maSur ser einlaegar 
ofsjdnir, ser alt i trSllaukinni staerS; alt verSur 
miklu ferlegra en JiaS i raun og veru er. 


II. 

Pa6 er daglega lifiS hdr i mannheimum, er 
skildiS l}7sir svo. Par er n6g af grjdtkasti. Oft 
er freisting bysna-mikil til aS Idta sdr finnast 
grjdtkastiS hiS einkennilegasta viS f)aS. Svo mik- 
iS af ofbeldi og sundurliykkju. Svo mikiS af 
bardSgum og bloSsdthellingum, Svo mikiS af 



GRjdTKAST 


109 

dfimd og" launvigum. Svo mikil motspyrna gegn 
g6Sum mdnniim og milefnum. 

Fri alda oSli heflr t)a5 svona veriS. Spa- 
menn GySinga voru gr^ttir. Pj6b sinni fluttu 
f>eir erindi drottins. Sj^ndu henni vegu farsaeld- 
ar og frelsis og um leiS vegu hamnigjuleysis 
og gldtunar meS alvdru og dsmgirni meiri en lik- 
lega hefir fram kotniS hjd. nokkurum mdnnum 6Sr- 
um. Og launin, sem \>e{r fengu, voru grjdtkast. 
I^elr voru hneptir dt lir borginni og lamdir til 
dauSs met5 grjdti. 

Mannkynsfrelsarinn kom* Hann flutti mdnn- 
unum hinn dj^rlegasta fagnaSarboSskap, sem 
nokkurt eyra hefir heyrt og 1 nokkurs manns 
huga komid. Launin voru J)au sdmu. HvaS eftir 
annaS d.tti aS stytta honum stundir meS grjdtkasti, 
Og |)egar hann vdk tir hdndum Jjeim, er aetludu 
ab rdSa honum bana me5 grjdti, festu t)eir hann 
d krossinn. 

Postular og pislarvottar urdu fyrir hinu sama. 
I^ad voru menn, er gengu i kring og toluSu 
sannleikann, huggubu og liknuSu, hvar sem Ipeixn 
var unt, og brutu sjdlfa sig, lif sitt og krafta, 1 
raola fyrir adra. Samt linti grjdtkastinu aldrei. 
Einn d eftir Qdrum hmga |>eir 1 valinn og hrae- 
fuglarnir hlakka yfir falli |)eirra. En bl6b J)eirra 
hrdpabi til himins. 

Og svona er ])a5 enn. Menn ern svo undur- 
tornaemir, Svo seinir ad skilja, ad l)eir eru allir 



I lO 


VAFURLOGAR 


brsee5ur. OfbeldiS einlaeg-t dlitiS bezta vopniS. 
Hjd bardttu ver?5ur eigi komist. Alt, sem lifir, 
bardttunnar V6gmk\i ha5. En hvi a8 temja s^r 
aS gjora bar^ittu miklu Omurlegri, miklu lj6t- 
ari, miklu kvalafyllri en hdn l^yrfti aS vera? Hvi 
eru menn svo gjarnir i. a^5 fara i grjbtkast? 

Her er einhver dalitill meiningamunur d ferS- 
um. Tveir menn eSa tveir flokkar eru a5 rse5a 
um s6mu sannindin og eru Sldungis sammdla i 
aSal-atriSinu. En svo koma J)eir ser eigi saman i 
einhverju smdatribi. 5>eir skoSa s5mu sannindin 
frd tveim hliSum. Hvor um sig er oldungis sann- 
ferSur um, aS sitt sjdnarmitS laukr^tt, hitt 

aldungis rangt. Svo dlita ^eir beztu og heppi- 
legustu aSferSina dvalt a8 fara i grjdtkast, 
reyna til a.^ meiSa hvern annan sem allra mest 
og skaprauna d allar lundir. Vi?5 t)a?5 vex 
dvalt misskilningurinn og margfaldast. >dfan 
litla, sem var d milli t)eirra, er x augum 
l^eirra orbin aS flalli afarhdu. PaS hylur J)eim 
sjdnum hit5 mikla friSland, er bdSir eiga sameig- 
inlega. Bardttan verSur bitrari og dkafari, eftir 
\>vi sem hun er lengur hdb. Pvi stSSugt ver?5a 
sdrin fleiri og meiSslin, og sviSinn og verkurinn 
kvalafyllri, 

Vdr fslendingar erum a8 eSlisfari deilugjarnir 
menn. Vitaskuld er viSa pottur brotinn i l>vx 
efni, svo vdr erum Ipar ekki einir. Samt mun \>af5 
liggja X fslendingseSlinu, a8 gjSra mikinn hdvaSa 



grjcStkast 


1 1 1 


lit af litlu tilefni J)ola ilia «;kiftar skoSanir. Ver 
deilum lit af hverju litilraeSi. Verbum oft 

vondir og stororSir. DeiluefniS belgist upp i 
huga vorum og moldviSriS verSur svo mikiS, aS 
ver sjdum ekki handa vorra skil. Pi, segjum ver 
oft sem si 2 t skyldi. OrSin meiSa og saera. 

HQrt5 orS og dbilgjorn eru eins og grjdt. f>au 
skilja eftir sdr, {)egar j^eim er grytt i einhvern. 

Ef til vill er si svo vitur, sem gryttur er 
hSrSum orSum, a?5 kasta engum steini aftur. Segi 
hann eitthvaS, laetur hann J)a5 vera g6b orS og 
mild, — en forSast liefndaryrSin. Um aS gjGra fyrir 
hvern mann, sem vera vill maSur, atS fi svo vald 
yfir lund sinni, a8 hann |5oli grjdtkast. Si sem 
slikt vald hefir fengiQ yfir sjilfum sir, situr t)egj- 
andi meSan grjdthriSm dynur yfir hann. Allir menn 
fi eitthvaS af Ipvi aS reyna, — J)eim mun meir, sem 
meira er i ^i spunniS. 

En |)i er vandinn J)essi, aS gjalda ekki Hku 
Hkt. Kara ekki a^5 gr^ta at5ra, {>6 maSur si sjilfur 
gryttur. Vera t>i stiltastur, {^egar a8rir eru i aes- 
ingi svo miklum, a8 Jieir gaeta ekki. GjOra 
eigi SSrum rangt til, fiegar rangsleitni J>eirra svi5- 
ur sem mest, 

Liklega er ]^a8 hin har?5asta raun, sem unt er 
i aC komast. f Jieirri raun kemur annaShvort 
smimenniS eSa mikilmenniS i Ijis. SmimenniS 
laetur aldrei eiga hji sir, Aiitur J)aS fraekleikann 
mesta, aC lita seinna ICSrunginn vera sirari hin- 



I 12 


VAFURLOGAR 


um fyrra, J)reytast aldrei, tala dvalt siSasta orSiS, 
kasta altjafnt siSasta steininum. f {)eiin leik ver8- 
ur maSur i,valt minni og* minni ma5ur og J^rosk- 
ast ofugt. Sd, er ganga J)ykist sigri hr6sandi af 
l>eim hdlmi, hefir i raun rdttri he^itS raunalegan 
6sigur. 

Svinnur maSur g'engur oft sdr af h61nii heim 
til sia. Hann hefir orSiS fyrir grj6tkasti. Peir 
hafa lamiS hann steinum, sem hann £tti betra skiliS 
af, Hann hefir veri?5 misskilinn. Ort$ bans og fram- 
koma fasrS til verra vegar. Sagt, aS hann faeri 
nie5 6sannindi, Ipegsir hann vildi sannast maela. 
Hann hefir veriS tortrygSur og grunaSur um 
grassku, d,n J^ess a8 vita vamm sitt i nokkuru. 
Pegar hann gjdrCi grein fyrir sannfaeringu sinni, 
var |)a8 fordild. Pegar hann var sanngjarnari en 
aSrir, var i>a?5 til aS {)6knast fjSldanum og afla 
s6r vinsaelda. Aldrei voru hvatir bans hreinar. 
Avalt hsegt aS r6ta upp einhverjum leir, svo vatn- 
it5 yr8i gruggugt. 

Hvi skyldi hann kveinka? Til hvers a25 vera 
sir? Hann gengur fit og inn eins og sfi, sem 
sem einkis ver^5ur var. Gengur brosandi a5 verki, 
vinnur t)a5 eins trfilega og honum er unt, skiftir 
s6r eigi af afundinni, J)<5 hfin urri, og langi til aS 
glepsa f haelinn, seilist eftir J)vi, sem fyrir ofan 
hann er, — reynir a8 vera Ollum alt, svo hann 
dvinni einhvern. AS vegast meS orSum verSur 
honum meiri og meiri viSurstygS. Hann forSast 



GR J6TK AST 


II3 

ortJagjdlfur og" deilur, en laBrir listina dasamlegn, 
sem svo fdum tekst bj6 nema — t>^gnarinnar heilCgu 
list. Aftakalitill og f^mseltur stendur hann aS 
verki og felur a?5rum drangurinn. 5»olinm<5Sur og 
stiltur les hann sig upp gilitS, gegn urn grj6tkast 
og hrsefuglasSng, >angat5 til hann hefir klifiS 
tugan hamarinn og er kominn upp d bninina, t)ar 
sem hann stendur fyrir ofan petta. alt, svo t)a6 
naer eigi til bans. 

Sammdla eru mean eigi og mega eigi vera- 
Ef allir vasru sammdla og skoSanin ein hjd Qllum, 
yr?3i lifitS a6 fdlum st5e5upolli og framfOrin engim 
En g65um mSnnuni aetti at5 geta laerst a5 bera 
skoCanir sfnar saman metS hdgvaertS og stilling. 
Hver 1 kapp viC annan aettu peir a?5 leitast vib a5 
skilja og gj^5ra s^r grein fyrir hugsiinarhaetti bins 
og dstsebum. Me6 fOgnuCi aettu t>eir ab kannast 
vib alt, sem hver um sig fasr fallist d. hjd hinum, 
brjdtast svo dfram og hjdlpa hver 6brum 1 dttina 
til drlausnar. 

Sanngjam mabur ferir aldrei neinn hlut til 
verra vegar fyrir Obrum. Hann er eigi A sifeldri 
leit eftir hbggstab d andstsebingi sinurn. Hann 
keppist einmitt vib ab vera honum 1 sem flestu 
sammdla. t deiluatribunum grefst hann eftir sann- 
indunum, sem andmdlsmabur bans hefir vib ab 
stybjast. Hann latur sdr eigi til hugar koma ab 
gjbra Htib dr peim. En t^gar hann er afdrdttar- 
laust bdinn ab kannast vib J)au, tekur hann fram 



VAFURLOGAR 


II4 

eins lj6st og* greinilega ogr unt er sem k milH 
ber. Hann forSast aS aetla gagrimaelendum ilt 1 
nokkurum hint. Hann varast a8 viShafa orS, er 
meiSa og* saera. Hann veit J)a6 er urn aS gjora, 
aS raeCa 611 dg-reiningsmdl 1 g66u skapi. Honum 
dylst eigi, aS grjdtkastiS er svarinn 6vinur sann- 
leikans, en boSinn og btiinn bandamabur lyginnar. 

Svinnur maSur raebir aldrei neitt mdl lit i bla- 
inn. Hann leitast vi6 aS kynna s6r mdlav6xtu 
dSur hann kemur fram meS nokkurt dlit. Honum 
kemur eigi til hugar aS sannfaera nokkurn mann 
meb eint6mum sleggjud6mum. Hann s^r aldrei, a6 
neitt viS ^a8 unniS a5 stCkkva upp me6 fdr- 
yrbum, J^dtt eitthvaS kunni k annan veg a5 vera 
stefnt, en honum er geSfeldast, Hann kynnir sdr 
mdlstaSinn, svo 6llum verbur Ijdst, ab um hann er 
talab af t>ekking, Jjegar hann segir dlit sitt. Orb 
bans koma mun meira til leibar, sem J)au 

eru stillilegar tblub og gaetilegar hugsub. Harbir 
ddmar og drbkstuddir eru eigi annab en grjdtkast. 
I>ab eru vopn, sem sizt af 6llu ssema vitrum 
mCnnum. 6svinnum manni og ofstopafullum er 
vorkunn, J)6tt hann gnpi til J)ess eina vopnsins, 
sem hann k. 

Mikib Ijdmandi mdl erislenzkan. Orbin henn- 
ar eru svo hnittileg, ab undrum saetir. Ekk- 
ert tungumdl 1 heimi k annab eins orb til ab tdkna 
meb {)ann dfognub, sem h^r er um ab raeba, 
og islenzka orbib sleggj*ud6mur. Um leib og 



grj6tkast ^^5 

ver heyrum J)a5, kemur oss til hugfar har?5ur fisk- 
ur, sem barinn er d steini. Pa8 er sannkallaSur 
sleg'gjudbmur, sem yfir hann g'engfur. Hann er 
barinii miskunnarlaust, J)ang“a8 til hann er mjdk- 
ur og* voSfeldur orSinn milli slegrgjunnar og steins- 
ins. Hdn er s^rlega islenzk, athbfnin sti. 

En svona viljum vdr fslending^ar helzt fara i 
hvert skifti, er oss ligfgur A a5 sannfaera hvern 
annan. er sleg-gjan d lofti. V^r legfgjum hvern 

annan til skiftis d steininn og lemjum af 6llu aflL 
En J>vi er mifiur. Porskurinn gj^tir I6ndum sin- 
um til minkunnar. Hann batnar viS barsmi^5ib og 
verSur lunga-mjiikur. En v6r, landarnir, verSum 
peim mun verri og <5t>jdlli, sem vdr eigum fleiri 
h6gg hver i annars garSi. 

5>aS er elgi ab furba. Vdr triiSum d 1^6r i 
fornoid. Hann 'hafSi stO^ugt hamarinn d lofti. 
AS fara i austurveg og berja d trOllum, — t>a5 var 
honum Hfsnautnin mesta. Aldrei Id eins vel d 
honum og pi,, Endan dug^i Mj-Slnir honum vel. 
Vdr eigum eigi a^ra eins sleggju nd d dogum. 
P6 var5 P6r aS hniga fyrir eitrinu, er d hann var 
spdS 1 hinni siSustu bardttu. 

Svo fer dvalt peim, er d sleggjunni heldur, 
HiS ilia, sem hann aetlaCi sdr aS granda, magnast 
og margfaldast og sleggjan kemur honum aS siS- 
nstu 1 koll. Sakleysi, sem haft hefir veriS fyrir 
rangri sdk, og rdttldtur mdlstaSur, sem misj^yrmt 
hefir veriS, hr6pa til himins- Vdr aettum pvi allir 

8 * 



VAFURLOGAR 


Il6 

aS fara varlegfa meS slegfgjuna, svo hun komi oss 
eigi 1 koll sjdlfum. 


III. 

SkdldiS talar um giliS. Hann hefir orSiS 
hraeddur £ g-ilinu. GrjdtflugiS og- hrsefug’lamir hafa 
skotiS honum skelk £ bringu. Hann hefir veriS 
hraeddur um l£f sitt, er hann f6r J>ar upp. 

HSfum v^r eigi dstaeSu til bins sama? Pa6 
er eigi vUtlegt £ t>j<^5i£fs gilinu islenzka oftast 
naer. Er J)aS eigi oft eins og allar illar vaettir 
vaeri J>ar d ferSum? Alt er J)ar d dreifing. Einn 
og tveir £ lest, Og fiestir eru ab lemja hvern 
annan grjdti. t>ab er helzta skemtanin. Skapib 
er stirt. PaS versnar og og versnar eftir t)v£, 
sem ver er meb {)a8 farib, Stillingin l£til. Og 
minna og minna ber d t)vi, ab hiin s6 dlitin 
nokkur dygb. Undir eins a6 verba vondur og 
fara upp £ hda rifrildi, hvab Htib sem dt af ber. 
Gjbra mdlstab annarra eins gifurlega Ijdtan og 
ftraebilegan og unt er. Haetta ab verba var vib 
nokkura aerlega taug hjd t>eim, sem einhverja 
abra skoban hefir. Varast eins og heitan eldinn, 
ab kannast vib nokkub gott £ fari \>ess manns, er 
annarri stefnu fylgir £ einhverju dhugamdli. Er 
^eita eigi abferbin? I>ykir eigi sd kappinn mest- 
ur, sem bezt gengur fram £ J)essu? Og hinir Ibb- 
urmenni? 

Aldrei hafa ab likindum aesingar jafn-miklar 



uppi veriS meS {)j6b vorri og nii si8an i fornSld. 
AS nokkuru leyti er t>a5 eSlilegt. f>j66in er aS 
vakna. Htin hefir urn langan aldur eiginlega 
engar skoSanir haft. E5a Jjser hafa veriS svo afi- 
lausar og t)okukendar, ab l)aer hafa litiS sem 
ekkert komiC til greina. Nd er J>etta a5 verSa 
nokkuS d annan veg. Allir dlita sjdifsagt aS hafa 
einhverja skoSan. 

Utan um skoSanir myndast fiokkar. Eigi er 
ykja-langt sitSan, a5 litlir sem engir flokkar voru 
meS J)j6b vorri. Margir prisa \>s.nn tima saelan. Nd 
dlfta samt flestir skyldu sma ab fylla einhvern flokk. 
Og jafn-sjdlfsagt er J)a5 dlitiS fyrir alia flokks- 
braeSur ab fylgja smum flokki aS mdlum i einu og 
611 u. PaS er svo i stjdrnmdlum, trtimdlum, og 
fdlagsmdlum Sllum. Sd er oftast ddrengur dlitinn, 
sem eitthvaS ofurlitiS skerst dr leik, leyfir sdr a8 
einhverju leyti a8 hafa a8ra skoSan en flokkurinn, 
eba daema vaegilegar um aSra flokka og stefnur 
en tizka er. FlokksfylgiS er svo dyrmaett taliC, 
a8 t)a8 er af hverjuin manni heimta8,a8 hann sjdi 
ekkert nema gott eitt hjd smum flokki, og helzt 
ekkert nema ilt eitt hjd CSrum flokkum. Eftir 
\>vi sem hann gjOrir J)etta betur, er hann i meiri 
metum haf^ur meS flokksbraeSrum. 

Hjd flokkum er eigi unt a8 komast, framar 
en skiftum sko8unum. Eins og sd maSur stend- 
ur d fremur Idgu stigi, sem litlar sko8anir hefir 
og dgreinilegar 1 dhugamdlum mannanna, eins 



VAFURLOGAR 


Il8 

stendur sii t)j68 i. Idgu stigi, sem skoSanir \ 
Qllum efnum eru svo 61j6sar og 64kve8nar, a8 
alls engir flokkar hafa um t)ser myndast. Sii JjjdS 
er enn eigi v8knu8. Hlin er enn eigi farin a6 
aS hugsa. Skiftar skoSanir og flokkar, sem 
fylgja Jjeim skoSunum, eru J>vf framfdr aS einu 
leyti. 

En all framfer getur or8i8 a8 afturf6r. Allrii 
blessan mi 1 b6l sntia. Pur sem gu8 gjerir 
kirkju, reisir kelski kapellu. Enginn ^arf um 
t)a8 a8 efast, hver t)a8 er, sem reist hefir 
kapellu flokkshar8stj6raarinnar og bins blinda 
flokksfylgis. Hdn sver sig i aettina. Sii kenning, 
sem tar er flutt, er ein bin ska8v8enlegasta, sem 
unt er i a8 benda. FlokksfylgiS takmarkalaust 
gjarir manninn blindan og samvizkulausan. Hann 
ver8ur dvinur allra, nema fieinna manna. Hann 
hsettir a8 hugsa sjilfur — laetur ^ra hugsa fyrir 
sig. Gengur eins og naut i bandi og stangar 
alt, sem i ekki heima i sama Q6si. 

f flokkunum hug.sa vanalega ekki nema 
fieinir. Aumast, a8 l>essir fiu eru eigi ivalt 
v6ndu8ustu mennirnir. En binir fylgja. Svo 
mikill griii manna vill helzt eigi hugsa sjilfur. 
Hann vill lita rdtta s^r hugsanir, so8nar og til- 
reiddar, svo kyngja megi i sbmu stundu. Hann 
vill lita klseSa sig i sko8anir, eins og fat, sem 
einhver verksmiSjan hefir sni8i8 og saumaS. Um 



grj 6 tkast 119 

hrukkur og misfellur hugsar hann ekki, — aS eins 
Ivetta, aS |)urfa sem minst a5 hafa fyrir. 

I>aS er aumt, ab svo skuli vera. Pa5 er 
^roskaleysi 6fyrirgefanlegt ab nenna ekki ab hugsa. 
Frjils og sjdlfstsebur verbur maburinn aldrei i 
J)ann hdtt. A meban hann hugsar eigi, gengur 
hann 1 bandi hjd Sbrum. Honum verbur J)d sama 
glappaskotib og Hebi hinum blinda. Hann Iset- 
ur Loka hinn laevisa koma s^r til ab skjdta mist- 
ilteini ab brdbur smum, Baldri. 

Sjilfstaebur mabur og hugsandi ser lit fyrir 
takmork eigin flokks sins. Honum dyljast eigi 
gallarnir, sem J)ar kunna ab vera. Hann hefir 
fyrir ^eim opin augu og leitast engu sibur vib 
ab lagfaera og leibrdtta, en ab vera d stobug- 
um leibangri tit d, vib. Sd er i rauninni beztur 
flokksmabur og heilladrjtigastur, sem sanngjarn- 
astur er i garb annarra og fdsastur ab lita. 
nj6ta sannmselis. Sigursaeldin verbur dvalt i 
hbndum bins sanngjarna manns og rdttldta, sem 
hilfa leib gengur til m6ts vib brdbur sinn og 
rettir honum hbnd til sdtta. 

Blindir flokksfylgismenn vinna dvalt flokki 
sinum og mdlefni mesta tj6n. E>egar vilja brest- 
ur og vibleitni i einhverjum flokk ab laga gallana 
og aga Cfgar og bfgamenn innan bans vdbanda, 
haettir flokkur ab vinna J)vi mannfelagi gagn, 
er hann heyrir til. Hann hefir kvebib dauba- 



120 


VAFURDOGAE 


d6m upp yfir sjilfum s^r. Ahrif hans^ fara a5 
minka. H^inn veslast upp og hverfur. 

En fcinkum kemur t>etta fram, ef einhver 
flokkur aetlar aC beita sjdlfsta&ba menn ofbeldi og; 
knyja me8 flokkssvipunni n^kvsemleg-a s5mu 
skobanir fram hjd 5llum. Meb t)Vi ni6ti gjorir 
flokkurinn tit af vib beztu menn sina. A {)ann 
hitt eru J)vi mibur margir rdbnir af dbgum. En 
eigi >arf oft ab leika t)ann leik, til >ess dagar 
flokksins s6u taldir. 

Skilyrbib fyrir Jjrifum og l)roska islenzks l)j6b- 
lifs er, ab v6r fbrum ab skiija J)etta. Flokkshatrib 
er daublegt eitur i hvaba mannf^lagi sem er, 
Eftir l)v{ sem tjdblifib er smdvaxnara og t)rengra, 
verbur j^ab banvsenna. 1 J>eim bhrsesis eldi 
brennur og eybist raunalega mikib af islenzkunm 
krbftum. 

Allir, sem l)j6b vorri vilja vel, aettu Ipvi 
ab ilita t)ab heilaga skyldu ab slbkkva J)ann 
eld. Og l)ab aetti i rauninni ab vera haegbar- 
leikur. V6r fslendingar J)urfum allir i t)vi ab 
halda ab vera vinir. Skobanamunur aetti aldrei 
ab vera vindttunni i vegi. Ab v^r erum menn, 
braebur, samlandar aetti ab vera tyngra d met- 
um. Allir erum v^r ab r6a yfir sama pollinn. 
Oss greinir i. um, hvert drarlagib s6 heppileg- 
ast. Hvi skyldi J)ab vera deiluefni? Er eigi 
viturlegra meb stilling og gaetni ab veita Ipvi 



GRjdTKAST 121 

eftirtekt, hver sktitan skriSur bezt og* laera svo 
hver af SSrum? 

Mig langar til a5 sji ritstj6ra tveggja blaSa, 
er halda fram 61ikum stj6rnmilakenningum hvor i 
smu mdlgagni, vera f^laga i sama fyrirtaski og 
l^ta s^r semjast vel. Mig langar til aS 
boSna og bdna til a5 kannast vib mannkosti og 
hsefileika hvors annars, verba hvor 5brum fyrri 
til ab kannast vib mannkosti og hsefileika hvor 
hjd bbrum og til ab l]^sa fbgnubi yfir pvi^ sem 
vel er gjbrt i garbi bins, i^ab er kvalraebi 6bseri- 
legt, ab sji pi hvorn um sig gjbra mdlstab 
bins eins Ijbtan og l^legan og unt er. Og t)ab 
er mannf^laginu bmetanlegt tj6n. A sama hdtt 
og J)eir standa fyrir mdlum i nafni flokkanna, 
flytja einstaklingarnir md,l hver vib annan. 

Stjdnmdlabardttan er sjdlfsagt naubsynleg. En 
skelfing er hiin varasCm. Henni er svo gjarnt 
til ab sesa upp hib lakasta i mannebiinu. Hiin 
kemur gdbum mbnnum til ab setla hver Cbr- 
um alt ilt og jafnvel til ab fiekka mannorb 
hvers annars. 1 margri kosningahribinni er eins 
og si illi sjdlfur s^ leystur tir bbndum og marg- 
ur kristinn mabur orbinn ab heibnum umskiftingi. 
Prdbmenska og drenglyndi horfib, en villimannlegt 
aebi komib i stabinn. 

Hvi skyldi J)etta t)urfa svo ab vera. Hvi 
skyldu menn pi eigi leitast vib ab hafa vald yfir 



122 


VAFURLOGAR 


ser eins og* endrarnger? Hvi skyldu eigi fyrirlieS- 
arnir tala vel hver um annan og unna hver dbr- 
um sannmaelis? Hvi skyldi m5nnum eigi Iser- 
ast a^5 iseSa mdlefiii t)ess a6 rdSast d mann- 
orS? 

Her l)urfa g65ir menn aS gangast fyrir. 
Sem stendur finst m^r l)j65 vor l^urfi lang- 
mest d gsetnum stillingarmSnnum aS halda, sem 
raeSa kunna mil hennar meS spekt og r6, gaeta 
h6fs i hverjum hlut, eru rettldtir og sanngjariiir 
i garS animrra, en forSast aesingar og stdryrSi. 
I>a8 eru heldur aldrei stdryrSin, sem vinna sigur. 
PsJS heyrist oft betur til J)eirra, sem tala Idgt, 
en hinna, sem aepa haest 

Eins i trtimdlum og t>eim dgreiningi, sem tit 
af t)eim ris. Pa5 eru mannanna helgustu m^l. 
Hvergi J)arf meir d brdSurhug og hjartalagi a5 
halda en t)ar. Einnig Jjar skiftast menn i flokka, 
j^mist metJ 61ikar tniarjdtningar etSa 61ikar stefn- 
ur. Pa5 er eigi unt hjd f)essu a8 komast eins og 
dstatt er. Getur lika til t^ess orSiS sJS kn;^ja 
fram rettari skilning og gafugri lifsbreytni. En 
J)d mega trdmdlaflokkarnir eigi sjd a?5 eins hraesni 
og 6drengskap hver hjd 6Srum. EQa t^eir, 
sem safna vilja inn i guSsriki, dlita alt 6nft- 
an skril, sem eigi kemur nokkurii veginn sjdlf- 
krafa. Margan kirkjumanninn mun furSa d sessu- 
nautum sinum i himnariki. 

Vdr sannfaerum aldrei nokkurn mann me5 



GRJ6TKAST 


123 


illindum. Engfum aettum v^r betri aS vera en 
J)eim, er oss finst, a?S vilzt hafi i skoSunum. 
Peir J)urfa mest a kaerleika vorum aS halda. 
Og v^r mest i kaerleika ^eirra a8 halda, ef ver 
viljum fd til ab skilja oss. M(3nnunum 

gengur oftast nser miklu betur aS skilja meS 
hjarta en h5f!3i. 

Hvi skyldu tinitarar og Mterstrtiarmenn hafa 
horn 1 siSu hvers annars, til ^ess mi aS taka eitt- 
hvert daemi? Hverjum um sig er ant urn trti 
sina og kirkju. Hverjum fyrir sig um hug- 
aS, aS aetla md, aS sannfaera sem fiesta, Me5 
hverju m6ti skyldu J>eir geta ^etta bezt? MeS 
hOggum og sldgum og grjdti? Me5 h6r5um orS- 
um og sleggjuddmum? Nei. 

En meS J)vi m6ti a?5 14ta hver S8rum sem 
mestan brd^Jurkaerleika i t^, a8 f)eim er unt, 
reyna a8 skilja hvern annan sem bezt, og vera 
hver 65rum sem dsttiSlegastir samferSamenn. 
Sd, sem aubugastur er af kaerleika og ivoxtum 
bans, sannfaerir fiesta, hvort heldur hann er dni- 
tari eba lliterstrtiarmabur. Pab er bldungis 
vist. 

Svona hvivetna. Flokkarnir fara ab verba 
bj^sna-margir, Pab eru t>j6^kirkjumenn og J)ab 
eru frikirkjumenn, Pab eru heimatrtibobsmenn 
og abventistar. Pab eru andatrliarmenn. Og t)ab 
eru loks J)eir, er engu segjast trda. Margar 
fylkingar f libi. svo litlu. Pab er^ eigi til nokk- 



124 


VAFURLOG AR 


urs hlutar a6 verSa vondur tit af l)vi. En 

reyna maetti a5 draga fylkingarnar saman, kenna 
J)eim 5llum aS verjast sameiginlegum 6vinum, 

leggja undir sig l5nd, sem enn eru 6numin, en 
h^tta dllu grjdtkasti. Mundu t)aer J>d eigi 

smilm saman gleyma t)eim smdmunum, er t)eim 
kann £ milli a8 bera, og renna saman i lp6tt- 
skipaSa brsebrafylking? 

En svo megum v6r heldur eigi gleyma, a8 
allir Ipessir flokkar eiga eitthvert erindi. PaS ris 
eigi nokkur flokkur upp meb nokkurri £n 

J)ess a8 eiga eitthvert erindi. 6sjaldan ber J)a5 
viS, ab t^aS erindi er nokkuS neikvaett. En 
neikvaebar stefnur geta ortSib til J)ess a5 kn^rja 
fram aSrar jdkvaeSar. Bezt, a?5 hver flokkur 

skill erindi sinu sem raekilegast og hinir sdu 
sem ftisastir aS skilja. 6lgan og aesingin kemur 
mest fram fyrir m6tt)r6a flokkanna aS skilja 
hver annan. Pegar erindi einhvers flokks hefir 
skiliS veriS og })a8 sannleiksatriSi, sem hann 
hafbi til brunns aS bera, 651ast viSurkenning, 
hefir flokkurinn vanalega leyst aetlunarverk sitt 
af hendi og er um leib lir sogunni. 

Enginn ^^rf t)vi a8 6ttast, a6 ddmsdagur sd 
kominn, ^6 margir s6u flokkarnir. Bezt, aiS taka 
J)eim me8 stilling og jafnabargebi. Fjandskapurinn 
einn er drepsdtt, — verri en svarti dau5i. Pa6 er 
grjdtkastiS og hiti ilia lund, sem kemur honum af 
sta8; s£ Qandans 6s6mi, afS geta eigi um nokkurn 



GR J6TKAST 


125 


hlut 6gebfeldan talaS, dn J)ess a8 moSga og meiSa 
tilfinningar, hvort heldur 1 braeSi eSa keskni. 

IV. 

Margt fleira maetti um t)aS segja, sem fram fer 
1 gilinu — J)j681ifsgilinu islenzka, sem skdIdiS var 
bori5 upp um i arnarvaengjum. Hva8 hann hefir 
tekiS tit i. leiSinni, kemur fram 1 orSunum; 

M4r pdtti sem hef?5i eg strfS, 

alt, sem J>ola skj^lfandi reyr. 

En hann hefir sloppiS klaklaust gegn um J)a6 alt 
saman og er nd kominn upp d tindinn, t)ar sem 
{)a8 naer eigi til bans og faer eigi unniS honum 
neitt mein. 

Og m^r fanst sem eg b®kti ekki hisks. hri5 
og a5 hjarta mitt bifSist ei meir. 

HjartaO, sem barist hefir af 6tta og skelfing, 
slaer nd svo rdlega 1 brjdsti bans, aC ekkert heyr- 
ist til t>ess. N]^jar tilfinningar streyma nd inn 1 
sdlu bans og J)eim l;^sir hann meS J)essum 6vi6- 
jafnanlegu orOum, sem eiginlega eru kjarni 
kvaeGisins: 

Eg andaSi himinsins helgasta blae 
og minn hugur svalg voSalegt bor, 
oil hjarta mins dalin og deyjandi frae 
ur6u d5?rleg sem Ijdmandi vor. 

Hann fyllist guGlegum eldmdGi, sem ekkert kann 
aS braeSast. Drdpandi og deyjandi afl og haafileik- 



126 


V AFU RL OG AR 


ar 1 salu bans, er dSur stungfu hofSum undir vaeng’i 
sir eins og fugl, sem sefur, vakna mi og fara 
a?3 syngja. Sdlarlif bans, sem deSur var eins og 
baglbarinn akur, verSur nti eins og bl6mgarbur a 
vori, J)ar sem alt er lit aS springa og te}gir ang- 
andi bikar m6t s6Iu. 

Hdr er dumrseSileg kyrS i kring urn bann. 
SkdldiS stendur h^r a belgum sta8, eins og frammi 
fyrir binum beilaga sj^lfum. I^ab er himneskt 
jafnvsegi i silu bans. Og nu streymir skildskapur- 
inn eins og glymjandi sdngur gegn um hjarta bans, 
svo brjdstia fylUst og ^enst ut, eins og setli l)a8 
ab springa viS tofraspil hinnar himnesku gull- 
hbrpu, er glymur honum fyrir eyrum. 

Ldb og I5gur liggja eins og opin b6k fyrir 
fdtum honum, — eins og b6k, sem ritu8 er gubs 
eigin fingri, — b6k, sem hefir frd, bllum leyndarddm- 
um og stdrmerkjum ab segja, — letur, sem honum 
er setlab ab — hulibsriinir, er hann i ab gjOra 

bbrum mSnnum skiljanlegar. Hann sdr og skilur, 
ab hann i ab hjdJpa mSnnunum upp ur gilinu og 
upp d tindinn, — hrifa mannssdlimar dr grjdtkast- 
inu upp 1 jafnvaegib og kyrbina dfrlegu d Qalls- 
brdninni. 

Vdr erum eigi allir skdld. Ekki einu sinni 
allir fslendingar eru skdld. En J)aS er eitthvab af 
skdldinu i sd.lum vorum allra. Pab er dumrsebileg 
t)rd eftir jafnvaegi i sdlum allra manna. Manns- 
sdlin er eins og hljdinborb. Pab eru 6tal snerti- 



GR J6TKAST 


127 


linur 1 brj6sti hvers manns. Paer syngja ef ein- 
hver kemur viS J)aer. Paer t)egja — stein{)egja, ef 
fegurS lifsins faer eigi a8 komast nalaegt t)eim. 

En J)6 v^r s^um eigi allir skdld, er oss ollum 
unt a6 komast upp xir gilinu. A Qallsbruninni 
getum ver staSiS meb skaldinu og fengiS jafnvaeg- 
iS himneska 1 salir vorar. 

6 maSur, reyndu eins fljdtt og J)er er unt a8 
komast upp lir grj6thri5inni og hraefuglasSnginum. 
Reyndu aS 6Slast jafnvaegiS guSlega 1 sdlu J)ma, 
sem veitir J)er vald yfir sjAlfum J)er, og kennir 
J)dr a8 forBast ofgarnar, aesingarnar, 61guna, sem 
sogar nitSur 1 botnlausan hyl svo 6umrae8ilega 
miki8 af g5fugustu kr5ftum mannanna. Reyndu 
aS komast t)anga8, sem meS r6 og gaetni get- 
ur daemt um mil mannanna, in ^ess nokkur aes- 
ing s6 1 bl68i J)mu, svo Ipu getir vert8 rdttlitur 
og sanngjarn, greint satt frd dsonnu, veri8 6heill- 
a6ur af 6fgum og ofstaeki, — og farir eigi dvalt 
oflangt 1 5llu. 

Reyndu aldrei aS laekna mein mannanna meS 
grjdti. f>a6 er 68s manns ae8i. Hann henti eigi 
steini, hirSirinn g68i, eftir glataSa sau8num. Hann 
gekk af staS og leitaSi bans, J>anga8 til hann 
fann hann 1 klettaskorunni og bar hann heim i 
herBum sdr. Hann laeknaSi eigi meinin mann- 
anna J)ungu me8 grjdti, hirBirinn sL 



128 


YAFURLOGAR 


V. 

ForfeSur vorir truSu Baldur i heiSni. Hann 
var g'uS sakleysisins. Hann f6r a8 dreyma ilia; 
draumarnir sog'Su honum a5 lift bans vseri hdski 
biiinn. GoSin urSu dttasleg'in, t)vi Baldur var 
|>eirra astsaelastur. Hann var elskaSur af Sllum d 
himni og jOrSu; in bans mittu goSin sizt af 5llu 
vera. YrSi honum eitthvaS a5 grandi, vissu J>au, 
£L& ]^a8 mundi forboSi dauSa b^kra allra. 

I>au t6ku t>a5 til bragSs, a8 lita alt i himni 
og j5rSu vinna dyran eiS, a6 eigi skyldi 

vinna Baldri mein. Er J)aS var gjSrt, voru goS- 
in hrdSug og gl^58, og h5tbu t>au sir til 

skemtunar, sJS lita Baldur standa upp i J)ingum; 
skyldu |)i sumir skjdta i hann, sumir hOggva til, 
sumir berja grjdti. HvaS sem a8 var gj^5rt, sak- 
aSi hann ekki og Ipdtti 6llum lpsif5 mikill frami. 
Pa8 var Ijdt skemtan og eigi vib l)vi ab biast, 
ab gott leiddi af; en meb \>essu vildu gobin sann- 
fserast til fulls um, ab ekkert maetti Baldri mein 
vinna. 

En l)ar var lika i t>ingi staddur Loki Lauf- 
eyjarson, sem kallabur var rdgberi isanna, frum- 
kvebi flserbanna og vOmm allra goba og manna. 
Honum sirnabi b^^b, ab Baldur sakabi ekki. Hann 
komst eftir t)va, ab vibarteinungur einn fyriraust- 
an Valhbll, sem mistilteinn nefnist, hafbi eigi verib 
litinn vinna eibinn, s6kum t>ess hann var svo 
ungur. Hann fer J)angab, slftur hann upp og 



GRJ (5TKAST 


129 


kemur meS hann til Ring’s. Par hittir hann H68, 
einn af dsum; hann st65 uLarlega 1 J)yrpingunni, 
J)vf hann var blindur og hafbist ekki aS. ,,HvI 
skytr ekki at Baldri?‘‘ spyr Loki. H58ur seg- 
ist bseSi blindur vera og vopnlaus. Loki kvaSst 
fus a5 hjdlpa honum, svo hann gaeti synt Baldri 
somu ssemd og aSrir, faer honum mistilteininn og 
segir honum 1 hvafia dtt hann skuli skjdta. Og 
HoSur skaut, J)6 blindur vaeri, og skotiS flaug 
gegn um brdSur bans, Baldur, svo hann hne dau5- 
ur til jar^5ar. Pa6 er hits mesta dhappaskot, er 
gjOrt hefir veritS metS gotSum og m5nnum- 

GrjdtkastitS er lj6t skemtan og ilt mun dvalt 
af henni lei5a. AtS s5nnu grandar J)a8 sakleysinu 
ekki 1 bilL En {>aS lei5ir 6gaefu yfir alia \>£f 
er l^atS temja sdr. GoSunum sjdlfum var8 hann 
dumraetSilegt harmsefnt, leikurinn sd. 

Hann aesti upp 1 huga hins laevisa Loka ICng- 
unina til atS frerrija f61skubrag8i8 dskaplega. 

Eg hraetSist grjdtkastiC. Par sem l)a5 er, er 
Ilka Loki d, fertSum. Paf5 er Sldungis vist. 

En mest af Ollu hraeSLst eg ^>6 mistilteininn, 
sem Loki leggur 1 hendina k HeSi — minum blinda 
brdSur. 


S 



Skfrnism^l hin njrju. 


‘piTT af IpvU sem alHr mentaSir fslendingfar 
aetti a?5 kunna i fingrum s6r, er goSafraeS' 
forfeOra vorra. f henni feist skdldskapur svo 
dgaetur og marg hugsan svo konungborin, a8 
gildi hefir um aldur og sefi. 

A eina goSsagn forfe5ra vorra langar mig 
nti til a8 benda. ^Si-margum kann htin a8 
vera dr minni li5in- All-margum mun aldrei hafa 
lj6st orSia, hva8 i henni fielst, lp6 i>eir kunni a8 

hafa heyrt hana. 

* * 

* 

Einn hinn dgaetasti Asanna, eSa goSanna, seni 
forfebur vorir tnlSu d, nefndist Freyr, Hann 
vor sonur NjarSar i Ndatdnum. En stjupmdair 
bans h^t SkaCi. Freyr var drgsezkugoa. Hann 
I6t s61 skina, l)egar honum sj^ndist, og frjdvandi 
regnskdrir falla yfir akra og engi eftir vild sinni. 

Uppskeru og afrakstur jar5ar hafSi hann f 
hendi sen Fyrir bdndann og akuryrkjumanninn 



skirnismXl hin nt?ju 13^ 

var l>vi um aS grjSra a6 koma ser vel viS hann, 
En b6ndi er biistdlpi, bti er landstdlpi. Velmegfan 
landa og j^jdSa hvilir k blii bondans. Buskapur 
bans er hyrningfarsteinn allrar hag-sseldar. 

Freyr var {>vi um lei5 friSar-goS. Hann 
fyrir drsaeld, hagsaeld og friSi. Hann hugsaSi um 
friS 1 landi eigi siSur en um regn og sdlskin. Til 
hvers a8 Idta regn falla eg s61 skina, ef arSur 
Slots kyr 1 akur-rein hverri og sverS var8 a8 
smfSa lir hverju pl6gjdrni, af J)vi heror hafSi veri6 
upp skorin og baendur og bdandl^Sur boSinn ut 
til landvarnar? 

En sd, sem hugsa k um alt t>etta, hefir aerinn 
starfa. Sd, sem gjora vill hvern bdnda dnaegban 
metS wetSritS, hitann og sdlskiniS og regniS, 

hefir ndg aS gjOra, ef enginn i a5 verSa tit 
undan. 

En Freyr var ungur og stundum leiddist hon- 
um kvabbiS. Hann langaSi til a8 hugsa um 
fleira en moldina og matinn. Honum leiddist ab 
vera si6tSugt at5 skamta 1 askinn, og samt t^ttust 
mennirnir aldrei fd hann fullan- 

Hann langaSi til a?5 sjd sig um. Hann var 
dumrseSilega forv’itinn ; hann vildi sjd um alia heima 
og geima, vita alt, sem hann vissi ekki, skygnast 
inn 1 alia leyndarddma, sem enn voru honum huld- 
ir. Hann hafbi ekkert vi8t)ol. Dagurinn var heit- 
ur. Bsendurnir heimtuSu ymist regn eSa J)urk, 
sdlskin eCa svala. 


9 



132 


VAFURLOGAR 


Freyr var J)reyttur og t)yrstur og leiSur d 
6llu t)essu. Hann hugsaSi me6 s6r: Eg laet nd 
alt t>etta eiga sig um stund. Eg bregS mdr hurt 
frd 6llu nCldrinu og bdnastaglinu. Eg vil leita 
mer hvildar og hugsvolunar d einhverjum afvikn- 
um sta6. 

Hann leit upp til HlitSskjdlf. I>aS var bdstaSur 
66ms. PangaS var honum mikil forvitni a6 
koma. Hann vissi, a8 J)a6an sdst um alia 

heima. 

Hann var eigi boSinn—66ru nser. Engum 
var J)anga8 leyft 6bo6num faeti a6 stiga. var 

sjdlfsagt go6gd. En hann gat ekki stilt sig. 
Hann var leiSur d a6 gegna eigin skyldum — leiS- 
ur d aS hafa s5mu hluti fyrir augum, sOmu skyld- 
ur, sama aetlunarverk. Vitaskuld, mikiS var 6gj6rt, 
skelfingin oil. En aldrei yrSi hann bdinn. Aldrei 
yr6i Ollu lokiC. 

Prdin brann honum i bl66i, a6 reyna .eitt- 
hva6 n^tt. Hann hafbi ekkert vi6J)ol. Me6 regn 
og s6Iskin var6 a6 fara eins og verkast vildi. 
Hann t)rd5i a6 fd a6 horfa i l)d heima, er enginn 
nema 68inn J)ekti. 

A svipstundu var hann horfinn i Hli6skjdlf. 
Svimi fanst honum koma yfir hdfub ser, er hann 
var J)anga6 kominn. En aldrei hafbi hann jafn- 
saell veri6. 

Allir heimar blOstu vi6 honum. Oil leyndar- 
mdl Idgu opin. Hvert dtti hann ab horfa? 1 



SKfRNISM/L HIN N T? J U ^33 

hvern heiminn a8 skygnast? Timinn var d^r- 
maetur. 

En bar svo viS, hvort sem h5fu8sviman- 
um var um a8 kenna e8a ekki, aS hann horfSi i 
attina, sem sizt skyldi. Hann horfSi i norSur- 
att og skygfndist til undirheima. 

MeS eina aug^anu hafSi 65inn sd?5 hann og 
likaS ilia birsefni bans. Honum duldist eigi,aS J)a8 
var djDol og forvitni, sem teygt hafSi Frey d 
J)enna he'ga stab. Hvi sinti hann ekki eigin stCrf- 
um? Hvi hirti hann eigi um ab raekja eigib aetl- 
unarverk? Hvaba erindi dtd hann hingab? Hvi 
skyldi unglingur sd aetla ser l>d dul, ab sjd alt, 
sem 6binn sd og l^ekkja alt, sem hann Ipekti? 

Pessa aesku ofmentabar mundi hann fd ab 
gjalda. Hann mundi fd ab sjd Jjab, sem yrbi 
honum til 6gaefu, gerbi sdl bans sjuka og yrbi 
honum til hamingjuleysis, 

En Frey ugbi ekkert. Hann hdlt l)ab staebi 
d sama, i hverja dttina hann horfbi. Hann var 
skildur oss mOnnunum i J^essu, ab vdr horfum oft 
I \>i, dttina, sem skabvaenlegust er, og erum s6ign- 
astir 1 {jekking ^leirra hluta, sem verba oss ab 
fbtakefli. 

Hann horfiSi ekki til austurs og ekki til vest- 
urs. Hann horfbi heldur eigi til suburs. Pab eru 
hamingju-dttir guba og manna, f austri rennur 
sannleikurinn upp fyrir hugskotssjbnum manns eins 
og s61in rennur upp d bimininn. 1 subri er hitinn 



134 VAFURLOGAR 

og hlyindin, og kserleikur og fegurS taka alia {)£ i 
faSm ser, sem {)anga8 horfa. Eni vestri birtist friS- 
urinn dumrseSilegi, sem eigi er unt me?5 orSum a5 
lysa, og leibir t)ann, sem t)anga?5 horfir, fram fyrir 
l^var5 lifsins sjdlfan. 

Freyr horfiSi norSur og — niSur. Segulafl ham- 
ingjuleyshis drog hann ha.nn 

vissi. I>a5 voru ibgjdld t>ess, ab hann hafSi stigiS 
J)anga6, sem hann eigi mdtti. 

Hvab si hann, er heillaSi hugann ? Hann si 
|)ar borg eina mikla og skrautlega. 6tal tdfrandi 
raddir bdrust honum JjaSan. Hus eitt si hann 
jpar allra hdsa fegurst. Par nam augaS dsjdlfrdtt 
staSar eins og vildi hann vita, hver setti \>ar 
heima. 

Pi si hann konu eina ganga t>angaS. Htin 
lyfti hdndum til aS Ijtika upp dyrum. Svo hvitar 
voru J> 3 Br og fagrar, a8 af J)eim l^sti. Pab var 
sem Ids og lOgur yrSi lostiS geislastofum, er hdn 
hreyfSi J)aer. Logavendir kvisluSust nm loftiS fyrir 
augum guSsins. Svo bjartir voru armar ^essarar 
yndislegu sn6tar, er hun opnaSi hdsiS. 

Hugfanginn horfT5i Freyr til meyjarinnar fOgru. 
Hann varS altekinn sdrustu dstarj)rd. Hann 
fekk eigi um annaS hugsaS. Hann einblindi hCgg- 
dofa d dyrnar, sem hdn gekk inn um. AS vera 
dn hennar var harmur og hugarkvbl. AS nd til 
hennar var eina lifiS, eini fdgnuSurinn. 

Heim hvarf hann hugsjdkur og frd sdr. Hann 



SKfRNlSMAL HIN N'S^JU ^35 

hugfsaSi eigi lengur um regii og s6lskin, gr68ur 
og uppskeru. Bsenir baendanna heyrSi hann eigi 
framar. P6 Jjeir sldtruSu heilum tarfi og bl6tuSu 
Frey til drs og friSar, var8 hann J)ess eigi van 
Hann sat og var hugsi eSa reikabi tram og aftur 
1 hOllinni og maelti eigi orb af vbrum af dstar- 
harmi og hugarkvol. Eigi kom honum ddr d auga 
og eigi snerti hann vib nokkurri faebu. Og eng- 
inn t)orbi d hann ab yrba. 

Pi, urbu J)au foreldrar bans, Njbrbur og Skabi, 
ahyggjufull um hagi sonar sms. i>au hdldu, ab 
einhver mundi hafa stygt hann, gjbrt d hluta bans 
og vakib honum braebi i brjdsti. En eigi dirfbust 
J)au sjdlf ab ganga til bans og maela hann mdli. 

Skdsvein dtti Freyr, er Skirnir het. Hbfbu 
J)eir alist upp saman og leikib sdr, eins og bbrnum 
er tftt, ab skeljum i Ijbru ab N6attinum, en klifib 
kletta og klungur i Prymheimum d leit ab arnar- 
hreibrum, 

Njbrbur og Skabi kunnu mi eigi annab rdb 
vaenna en ab kalla Skirni fyrir sig, I>au vissu um 
vindttu t)eirra og var grunur d, ab segja mundi 
hvor 6brum frd trtinabarmdlum. Engum mundi 
Freyr trtia fyrir hOrmum smurn, ef eigi aeskuvini 
sinum og fbstbrbbur, Skirni. 

I^au bdbu hann Jid ab ganga fyrir Frey og 
hitta hann ab mdli. Skyldi hann komast eftir, 
hverjum sonur Jieirra vaeri svo reibur, ab honum 
vaeri mdlsins varnab og alls friban Var Skimir 



136 


VAFUKLOGAR 


tregur til farar. Kva6 hann ekkert liklegra en 
a5 sonur J)eirra mundi ausa hann illyrSum. 

Skirnir gjOrir eins og fyrir hann er lagt. Hann 
gengur fyrir Frey, avarpar hann kurteislega og 
me8 vinsemd mikilli. „Seg Ip^ m6r t>a5, Freyr, 
voldugi h5f?5ingi goSaiina! eg md til meS aS vita 
l)a8; hvi situr t)d aleinn og hnipinn 1 Jjinni kon- 
unglegu hell dag eftir dag, drottinn minn, og 
nuelir engan mdli?*^ 

,,Hvi skyldi eg segja ungi maSur, af 

minum miklu hCrmum? Hvern dag skm s61in og 
faerir Ollum yl og lj6r og. 6skir J>eirra allar, en 
bugar^rd mina baetir hdn eigi. Eg eigi s6l 
fyrir harmi/* 

Ekki kveSst Skirnir skilja, ab tregi bans 
»6 svo mikill, aS eigi fdi hann trdaS aeskuvin og 
leikbr68ur fyrir. Minnir hann Frey d, hve gott 
hafi veriS tneS t>eim 1 aesku og hvernig sefar 
J)eirra pi. hafi runnib saman. 

Pi. faer eigi Freyr leogur or5a bundist. Hann 
trdir honum pi. fyrir aefint^ri sinu ollu, segir 
honum, a8 dag einn hafi hann gjSrst svo djarfur 
a5 stiga feti 1 Hlibskjdlf. Hafi hann pi. horft 
norbur og nibur til Jetunheima, og sdb alia leib 
til Gymis-garba, eba hallar bergrisans G^mis og 
konu bans Aurbobu. Par hafi hann s^b mser, svo 
friba, ab armar hennar hafi l^st urn loft og lOg- 
Frd ^eirri stund hdn s6r bllum kaerari. En 
enginn dsa n^ dlfa vilji unna J>eim ab njdtast. 



SKfRNISMXL HIN NfjU 137 

Fyrir hennar sakir se hann svo harmsfulliir, ab 
eig-i muni hann elli-dau8ur verba, ef hann fdi 
hennar eigi. 

jjViljir IpA mi duga m6r vel og reynast vinur 
g6bur,“ segir hann vib Skirni, ,,skalt IpA mi fara 
og bibja hennar mdr til handa. Hiin heitir Gerb- 
ur og er hverri aiinarri konu fn'bari. Skalt pH 
hana fsera mer, hvort fbbur hennar er Ijdft eba 
leitt. Og vita mdttu fjab, ab vel skal eg launa 
p6r 6makib. “ 

Vel og drengilega t6k Skirnir tilmaelum J)ess* 
um. En kosti tvo setti hann, ef hann fseri sendi- 
fbr ^essa. Si var annar, ab hann fengi best 
Freys til fararinnar, sem einn gaeti borib hann 
yfir vafurlogann aegilega, er brann fyrir utan J6t- 
unheima, og hann naubugur-viljugur varb yfir ab 
fara. Hinn var J>ab, ab hann fengi sverb Freys 
ab Idni. Var patS hverju sverbi bbru betra, Vissi 
Skirnir, ab {jab mundi sjilft vegast vib jbtna og 
stytta |:)eim stundir, in pess hann J)yrfti nokkub 
fyrir ab hafa, svo hann gaeti tafarlaust haldib ferb 
sinni dfram, hver sem i m6ti snerist. 

Hvottveggja {jetta voru kjbrgripir hinir mestu, 
sem gubinn mdtti alls eigi in vera. En mi voru 
allir hlutir honum einkis virbi, ef hann kaemi ekki 
fram vilja sinum. Pess vegna skilur hann pi 
bdba vib sig og fser Skirni pi i hendur, in Jiess 
ab hirba um, hvort hann fengi pi aftur eba eigi. 
Sannabist i gubinum {)ab, sem sagt er um menn- 



V A F U R L O G A 


138 

ina, sJ5 heimska ur horskum gerir holda sonu s£ 
hinn mdtki miinur. 

Skirnir rei8 nu loft og laS J)anga8 til hann 
kom til jGtunheima og loks alia leiS til Gymis- 
garSa. SkiSgarSar mikill var J)ar um sal Ger5- 
ar; en vi5 &kiSgarSshliSiS Idgu 61mir hundar 1 
bandi og vOrnuSu ollum inngdngu. 

FjdrhirSir einn situr J)ar d haugi og er vega- 
vQrSur. Spyr Skirnir hann, hvernig hann fid ndS 
gdfuga ddttur Gymis tali fyrir hundum J>essum. 
Fjdrhirbir svarar illu til og segir hann skuli aldrei 
nd, tali hennar. 

En Skirnir segir, aS nu dugi eigi aS digna 
og muni hann eitt sinn eiga a5 deyja hvort 
heldur s6, Hleypir hann hesti sinum yfir skit5- 
garbinn og heyrast dunur og dynkir dgurlegir, 
er hann riSur 1 hlaSiS. 

,,Hva5a dskaplegir hlunkar heyrast nu 1 hOll- 
um vorum?“ segir GerSur. ,,j6r5in leikur d. reiSi- 
skjdlfi og G^mis-garSar n5tra!“ 

,,Ma?Sur er h^r dti og stiginn af baki og 
farinn aS Idta best sinn bita“ segir ambdttin, sem 
^jdnaSi henni. 

,,Bi8 till hann aS ganga inn 1 gestaskdla 
og drekka mjOSinn vorn hinn msera, “ segir Ger8- 
ur vi5 ambdttina. ,,P6 uggir mig, at5 hdr s6 ef 
til vill kominn brdSurbani minn.“ 

Skirnir gengur 1 salinn. Hann er friSur s^n- 
um og meQ gSfugu bragSi eins og vaeri hann 



SKfRNISMXL HIN N1?JU ^39 

gu5inn sjdlfur. Engum hef?3i til hugar komiS, 
ab her vaeri ab eins skosveinn i ferbum. Sa, 
sem erindi gubanna rekur af dhuga og eldmbbi, 
vekur dvalt abddun og fjalgleik i hjbrtum 
mannanna. 

,,Er ^ab einhver dlfanna, eba dsanna sona, 
eba hinna vitru Vana, sem her er kommn?“spyr 
Gerbur, er hlin gengur inn i salinn til m6ts vib 
hann. ,,Hvi ert einn kominn yfir vafurlog- 
ann haettulega, til ab sjd heimkynni vor?“ 

jjHvorki em eg einn af d,lfum, n6 heldur 
einn asanna sona, ne hinna vitru Vana. E>6 
komst eg einn yfir vafurlogann voveiflega til ab 
sjd ybar veglegu heimkynni. 

,,Epli hefi eg hdr ellefu, 611 lir gulli; J)au 
mun eg gefa lp6r Gerbur, til ab kaupa ist J)fna 
og grib og gdba hylli, og til \>ess ab J)ti kvebir 
Frey ^4r kaerastan allra. “ 

Ellefu epli t)igg eg aldregi,“ anzabi Gerbur, 
,,til ista vib nokkurn. Eigi munum vib Freyr 
heldur nokkuru sinni Ufa stund, ab vib reisum 
bu saman. 

jjHring skal eg gefa sem brendur var 

meb ungum 6bins syni. Atta hringir, jafnhbfgir 
og igaetir, munu af honum drjiipa nmndu hverja 
ndtt.” 

,,Eigi l)igg eg hringinn** segir Gerbur, ,,t)6tt 
hann brendur s6 meb ungum 6bins syni. Mdr er 



140 VAFURLOGAF 

eigi gulls vaiit i Gymis gorSum, i)vi hint hefi eg 
fjdr fo?Sur mins. “ 

M let Skirnir brdnir siga og svipur bans 
gjCrSist harSur og jDungbuinn. jjSer IpA sverSiS, 
maer, sem blikar m^r i hendi, oddurinn mj6r eins 
og ndl, og alt skreytt rlinum. H5fuE5 mun eg 
nu sni8a \>ev af hdlsi, nema g]Qrir sdttmdla 

vis mig.” 

,,Aldrei mun eg Idta kilga mig til dsta vi5 
nokkurn,*^ segir GerSur; ,,eigi er JjaS heldur karl- 
mannlegt aS vega aS konum. En truaS gaeti 
eg J)vi, ef Gymir, faSir minii, fyndist, aS pi, 
yrSi brugSiS br6ndum.“ 

,,S^r pi. sverSiS, mser,** segir Skmiir, ,,sem 
m^r blikar i hendi? Mj6tt er pB.f5 eins og nil og 
rdiiLim fdgaS. Fyrir {)essum eggjum hni'gur hinn 
gamli jStunn, faSir ^jinn, og verSur aS luta i 
gras. 

,,Tafrasprota mun eg snerta J^ig, inaer, og 
temja pig til dsta. Rifa skalt pi t)angaS, er 
enginn mannanna sona faer nokkurn tima aS sji 

,,A arnar-gnipu skalt pi seint og snemma 
sitja, maena dr heimi {jessum og gaegjast til helj- 
ar, ViSbjdS munt pi pi meiri fi viS mat 6llum, 
en nokkur mannanna viS orminum otureyga. 

,,Er J)u gengur dt J)vers fdtar, skulu allir i 
J)ig stara eins og trOll i heiSrikju. Pursinn 
Hrimnir skal skaela sig framan i l)ig. Allir hlut- 



SKfRNISMXL HIN NfjU 

ir skiilii einblina d ViSkunnari skalt \>\i 

verSa en Heimdallur, v5r5ur goSanna, er J)u 
einblinir opnum munni gegn um hliSib. 

,,TCfraninir skal eg rista J)er, sem valcla 
skulu tarum og trega. Sezt i sseti Ipitt og 
skal eg segja Iper fra sorgarboSanum, er eg 
s6 risa fyrir framan t)ig, og margfoldum trega. 

hib 5 ?Ium jotna skulu illar vaettir 6gna pir 
Hblangan daginn, og mun hver dagur dSrum 
verri. Til hallar bnmj)ursanna skalt {>u hvern 
dag rdfa gleSivana og leiS d lifi. Grdtur skal 
gaman J^itt verSa og tdrin munu J)er leiSan gjdra 
tregann. 

,,Me8 t^nhSfSuSum J)urs munt ala aldur 
J)inn. Mannlaus munt l)ii dvalt verSa aS OSru 
leyti. Mun si\ sturlast og l>tl veslast upp 
af dstarharmi. Pti ver5ur pi sem visinn og upp- 
rifinn j^istill, sem vindurinn hefir varpaS upp a8 
anddyri hussins. 

,,Eg gekk tit i sk6g aS leita a5 ungum viS- 
arteinung, til a8 fi m6r tSfrasprota. Og tOfra- 
sprotann fann eg, her er hann. 

,,6binn er lp6r rei5ur og reiSur er lp6r P6r. 
ViS \>ig mun Freyr hatast. Pti ilia maer og ham- 
ingjuhorfna hefir dregiS yfir J>ig rei^i allra go6a.‘‘ 

Svo talaSi Skirnir af maelsku mikilli, ab eldur 
brann honum tir augum. S^l bans var full eld- 
m68i dumraebilegum. Hann flutti erindi sitt eins 



142 


VAFURLOGAR 


og* si, sem veit aS 5rl6g guSa og manna eru 
undir |)vf komiii, aS erindiS hepnist. 

Margur skdsveinn hefir fiutt erindi guSanna 
fyr og siSar. En enginn hefir meiri trfimensku 
synt en hann, engum hefir eldur dhugans heitara 
gjc3rt um hjartaS en honum, engum solliS i sdlu 
sdrari J)rd, aS fara eigi erindisleysu. 

Enda komst mi GerSur vi8 i hjarta sinu. Hfin 
varS dttaslegin nm hagi sma og 6komna aefi, ef 
hiin neitaSi rdSahag t>essum. Hfin ottaSist tdfra- 
sprota guSanaa, aS hdn mundi verSa af honum 
snortin til harma og hamingjuleysis, ef hdn slak- 
a5i ekki til. Ef til vill hefir henni fundist, aS gott 
mundi aS likindum J)eim gu5i aS J)j6na, er sk6- 
s\ein aetti svo trdan og dyggan, a5 alt vildi i s6l- 
urnar leggja. 

Hdn Idt Ipvi eigi Skirni lengur halda hdtunum 
sinum dfram, heldur maelti til bans bli51ega, um 
lei5 og hdn r^tti honum bikar fullan forns mjaSar: 
,,Vert {)d nd heldur gdSur og glaSur, vaski sveinn, 
en aS halda dfram slikum rsebum. Skalt J)d taema 
{)enna bikar til sdtta. A5 sbnnu haf^i eg aetlaS, 
aS aldrei mundi t)a8 mig henda, aS eg gsefi nokk- 
urum Vana asttar dstir minar. “ 

Skirnir tekur bikarinn feginsamlega i hSnd 
s^r. En dSur en hann ber hann ab vSrum, 
segir hann; ,,Full erindislok vil eg vita, dSur eg 
ri8 heimleiSis aftur. Nser aetlar ^d ab koma til 
m6ts vi5 Frey og Idta brdSkaup standa?“ 



SKfRNISMXL Hirv N'^JU H3 

,,AS niu n6ttum liSnum skal eg koma til m6ts 
vi5 gofugan son NjarSar, og J)a skal briiSkaup 
standa.“ 

Pd var Skirni glatt i huga. Aldrei hefir 
meiri fdgnuQur veriS i hjarta neins af boSberum 
guSanna, en var i hjarta bans IpL Sa fCgnubur 
er Ilka hverjum 5Srum meiri, sem nOfnum tjdir 
ab nefna, aS snda heim aftur til guSsins, aS vel 
afloknu erindi, — hafa skilaS J)vi raekilega og unn- 
iS fullkominn sigur. 

6j)olinm66ur og fullur djireyju beiS Freyr Jiess, 
aS skdsveinn bans hinn dyggi hyrfi beim aftur lir 
haettulegri sendif6r. Hann st65 i hlaSvarpanum, 
brd hSnd fyrir auga og horft5i i ittina, eins og 
lifiS laegi viS, aS mi fseri sendimaSur aS koma og 
hef?5i g68 tiSindi a5 segja. 

Loks sd hann til bans og dr6g fakurinn gull- 
fexti eigi af sdr. Britt reiS hann heim tuniS. En 
dbur hann vaeri heim kominn i hla5i8, kallaSi 
Freyr til bans: 

,,Seg ^li mdr Jiab, Skirnir, df5ur J)ti stigir af 
baki og ibur Ipd varpar s5?51i af hesti. Hvernig 
gekk t>^r i JCtunheimum? Fluttir Jni J)ar 
istamil fyrir sjilfan J)ig e8a fluttir mil fyrir 
mig?“ 

,,A6 niu ndttum liSnum mun GerSur koma til 
m6ts viS gSfugan son Njarbar og ]pd haldib l)iQ 
briSkaup^, segir Skirnir. 



144 


VAFURLOGAR 


Pi {jag’natSi Freyr urn hriS, en si6an varS 
honum J)etta a5 orSi: 

,,L6ng er ein n6tt, langar eru tvaer; hvernig: 
skyldi eg l>reyja ^rj£r? I>nsvar l>rjdr naetur hygg 
eg aldrei muni li5a. Heill mdnuSur hefir mdr 
oftast styttri fundist en helmingur J>essarar omur- 
legii biSnastun‘^ 

Eigi er J)ess getiS, hvernig hjdnaband Freys 
og GerSar hafi fariS. 

En iiklegt hefir t)eini sem dvalt eru a8 

geta 1 ey5urnar i J)eim s6kum, aS fljdtt hafi Freyr 
t)ess iskynja orfiiQ, aS hann hafi glepjast litiS i 
friSleik jCtnameyjar einnar. HjartaS hafi veriS 
kalt, armarnir vseri hvitir. 

Og eigi reyndist honum aett hennar vel. 
Nokkuru siSar lenti hann i deilu harSri vi8 Bela, 
brd^Sur hennar. Pi fyrst mundi hann eftir J)vi, a5 
nu var hann vopnlaus. 

SverSiS sitt hiS g68a, er sjilft kunni a?5 veg- 
asL, hafSi hann Skirni gefi^5. Vi6 kjSrgripinn 
mesta, er verja itti Iff bans i haetlunnar stund, 
haf?Si hann skiliS sig. 6vit dstarinnar var honum 
J>d i hug. 1 gdleysi fleygSi hann frd s6r t)vi bezta, 
er hann dtti'i eigu sinni, til a5 eignast eina jOtna- 
briiSur. 

Voru J)a5 eigi 5rl5gin, er aftur hOfSu hefnt 
sin i honum? 

Pessu sinni komst hann klaklaust undan. 
Vis Bela itti bans alls kostar. Pegar brandinn 



skIrnismAl hin n’s^ju ^45 

vanta?5i, l^reif hann hjartarhorn sl6 hann me5 
til bana- 

En eftir J>etta f6r hann einfSrum og- maelti 
eigi vi?S nokkurn. Yfir honum grufiSi t)unglyndi5 
eins og mi?5naettismyrkur. Hann leitaCi skuggans 
undir sdlunum i hSll siiini, sat og var hugsi. 

Hann fekk eigi um anna^S hugsatJ en vopniO 
sitt g65a. Pa.6 var horfiC dr eigu bans. P6 lif 
bans laegi vi5, fekk hann eigi briigSiS t)vi 
framar. 

,,Eg fekk vilja mmum framgengt. Eg eign- 
abist t)ab, sem hugurinn |)rdt5i. Eg bar sigur dr 
b^tum, En sA sigur hefir sndist i 6sigur, SiSan 
er eg vopnlaus i bardttu lifsins, verb vopnlaus ab 
vega gegn vopnubum dvinum. Pab getur eigi 
fengib g<5ban endi, 

,,Brdbutn koma Ragnarbk. PA eigum vdr 
gobin von A sibustu hdlmgbngu, PA gengur 
<!)binn til m6ts vib Fenrisdlf. En hann hefir vopn 
sin 511, gullhjdlm og brynju og geir sinn t)ann 
hinn g6ba, sem Gungnir kallast. PA nriun J^6r 
berjast vib Mibgarbsorm- En hann hefir hamar 
sinn, Mjblni, sem aldrei bregzt,og gyrbir sig megin- 
gjbrbiim. 

,,Hlutskifti mitt verbur l)ab ab berjast gegn 
Surti, hbfbingjanum geigvaenlega dr Must)ellsheimi. 
(ihugsandi vaeri J)ab eigi, ab eg bseri |)ar haerra 
hint, ef hefbi eg sverbib mitt g6ba. En nd eru 
drslitin aubsae og mun eg fall^ vib litinn orbstir. 

10 



146 


A F U R L O G A R 


,,Hvers i. eg a8 gjalda? MOnnunum hefi eg 
goSur veri5 eftir maetti, reynt aS skifla regni og 
s6Iskini, svo allir fengju eitthvab, og um, a5 
fritSur og drsaeld nkti i landi. Eg hefi endur- 
goldiS J)eim <3llum bldtfornir {^eirra eftir ffingum- 

,,Eg hefi jafnvel eigi gleymt Porgnmi a Sse- 
b61i. Sunnan 4 haugi bans hefi eg aldrei IdtiS 
snj6 festa, svo eigi frysi milli min og bans, ]^vi 
hann var vinur minn J>ekkur. 

,,Hvers 4 eg ab gjalda? 

,,Ha, nu skil eg! Stundarinnar f HHSskjilf, 
Ldtitibarinnar, sem let mig stiga feti Jiang a5- 
Mikillaetisins, er lotninguna sl6kti 1 s41u minni, 
Forvitninnar, sem kom m^r til a6 horfa 1 Jiann 
heim, er m^r var eigi setlaS ab horfa. 

,, Forvitninnar ! 

,,G16pskiinnar, er eg yfirgaf J>ann heim, er 
eg var J>egar konungur 1 , og hljdp fr4 {leim 
aetlunarverkum, sem Jia^r, bi5u min, og seildist inn 
1 Jiann heim, sem enn var»^ skilningi mfnum of- 
vaxinn, 45ur en eg hafbi ley-st ur Jieim g4tum, 
er m6r var aeltab a8 leysa heima fyrir. 

,,Hennar hefi eg goldib 4valt siSan. Hennar 
vegna var8 eg lostinn dleyfilegri 4starjir4. Henn- 
ar vegna fekk eg flagS a6 konu. Hennar vegna 
var eg vopniaus 1 viSureign minni vib Bela. 
Hennar vegna verb eg verjulaus 4 siSasta b61mi. 
Hennar vegna verbur Iff mitt ab sfbustu dsigur. 

,,Var t>ab afbr;^bissemi 6bins ab kenna? Poldi 



S K f R N 1 S M A L H I N N ^ J U 


147 


hann eig^i J)ab, a5 eg ^ekti J)i heima, sem hann 
J>ekkir, og skildi ^au leyndarmal, sem hann einn 
skilur? 

,,Nei ! en eg mun hafa broti(5 lOgm^l lifsins- 
Eg setlabi dt fyrir Ipa^ starfsvieS, sem mer var 
markaS. Eg yfirgaf t)ann verkahring, er m^r var 
skapaSur. Eg seildist {>anga^5, er eg dtti ekki 
heima. 

,,M^r kom t)aib matglseti 1 hug a5 ver5a 
konungur 1 HH(5skj£lf, i^5ur en eg hafSi leyst 
konungs-stbrf min af hendi A j6r^5u. 

,,Skyldi eg meC pvi hafix brotiS gegti log- 
mili lifsins? 

,,Var t)a^ Jjess vegna, sem eg glatatSi sver6- 
inu g6ba ? 

,,A eg nd, ef til vill fyrir \>A s^k, Idta 
Surti A hinzta 

^ * 

Fregnin barst <it um sendifCr Skmiis og varb 
hann 'fr^egur af henni baebi meb gubum og mbnn- 
um. Fanst Ollum, ab vel mundi erindi gubanna 
ganga, vaeri J)au i hvert skifti eins vel rekin og 
ra&kilega flutt og hdr hafbi verib, 

Timarnir hafa breyzt og margar aldir hafa 
yfir heitninn libib. 

Gubinn Freyr er gleymdur og flestum dr 
minni libinn. Enginn bdndi bibur hann nd lengur 
regn og engum kemxir til hugar ab fdrnfsera 

10* 


um 



148 VAFURLOGAR 

honum svo niiki5 sem kdlfi til ^rs og" friSar e8a 
nokkurs annars. 

Svo er Ilka um sk6svein bans, Skirni. 
Hvergi er bans mi getiS og fararinnar fraegu. 
En nafn bans komst inn f drbaekur mannanna 
s5kum J)ess, hve snildarlega bonum t6kst a5 
skila erindi guBsins \iettsi eina skifti. 

iESra guSi fdru mennirnir a8 t)j6na og gdf- 
ugra erindi fengu ]f)eir ab skila. Allir {^ykjast ^eir 
nli skdsveinai bins se8sta gu8s. Og 6llum, hverj- 
um einasta, befir bann fengiS eittbvert erindi a8 
flytja. 

En ferst ^leim jafn-vel? Gleyma ^leir l)vi 
ekki d leiSinni? Flytja Ipeir ekki oft eigin erindi 
sin og gleyma erindi J)es$, sem sendi? 

Er t)a8 ekki t>ess vegna, aS lif margra manna 
verSur erindisleysa hdr d j6r8u? Og beimfSrin 
svo dOpur? 

Finst y5ur eigi sem mdr, ab bann hr6pa yfir 
meir en tiu aldir, Jiessi skdsveinn tir beibni: 

Skilib erindi gubsins, ^6r skdsveinar ungu, 
og skilib J)vi raekilega eins og lif og velferb Isegi 
vib! 

I>d verbur lifib lif, en ekki erindisleysa. Og 
heimfbrin sigurfCr! 



Jdnas Hallg^ffinsson. 

hans 

fjrir t>roska f&lenzkrar tungti. 


hiQ bezta i eigfu vorri er mdliC. Pa8 er 
a?5?ilsmerki, er skaparinn hefir mQnnunum 
veitt, 5llum skepnum 55rum fremur, er hann hefir 
framleitt h^r 4 j6r8u. 

MaSurinn einn er gfaeddur g’uSlegri g^dfu mdls- 
ins. An t)esb vseri sil hans eins og* fugl i btiri 
e^Sa fang*! i d^blizu. Vegna milsins faer hann hrif- 
i6 huldustu hugsanir undan hjartardtum s^r og 
t)eytt t)eim eins og Orum af bogastreng lit i mann- 
IffiC, — tit til annarra, sem eru a6 hugsa og tala 
eins og hann. 

Vegna milsins fser ma5urinn ferbast eins og 
konungur um £ lifinu og strdC gulli hugsana sinna 
til beggja handa, dn J)ess aS Jjurfa aS dttast, a6 
hann verBi nokkum tima Breigi. 

Inni fyrir er andinn aB hugsa og gruf^a! En 
samfara t)v£ er t)rd dumraeBilega sterk, til aB tj£ 



VAFUKLOGAK 


I 50 

6^rum hugsanir sinar. MaSurinn hefir eigi r6 1 
beinum ser, nema hann fdi talaS og Mtib aSra 
menn sjd i skug-gsji orBanna, hvaB JjaS er, sem 
hreyfir s^r 1 hjarta bans- 

En J>egar malSurinn hefir talafS, er hai>n aldrei 
^3eg5ur. Honum finnast d.valt orSin klaufaleg 1 
s-amanburSi viS hugsanina. >,Hve i^ser skyldi eg 
geta gjSrt mig skiljanlegan? Hve naer fiindiS orS, 
er taemi hugsanir minar?^ 

Enginn maStir fser nokkum tima tala5 ut. 
Enginn hefir ndif svo fullkomnum tSkum d anda 
md.lsins eSa svo or?5hagur veri5, a^5 eigi hafi eitt- 
bva8 or8i5 eftir 1 hjarta bans. Og l>etta eitthva^ 
hefir veri5 hiS bezta, hiS d^^psta, hiS gOfugasta. 

Pri.tt fyrir mdliB liggur dvalt eitthvab bundi5 
og fj5tra5 undir tungur6tum t>ess, sem talar. Hve 
mikil sem mdlsnildin er, faer bun aldrei leyst alia 
fanga hugsatianna lir fjOtrum. 

Allir g65ir menn elska mali5 — tungumdii5 
sitt — f08ur og m68ur — m41i5, sem l>eir laerSii 
i ffisku — mdliS,.i sem l>eir tala, bvort sem grdtur 
e5a gle?5i er 1 hjarta |>eirra — sem birtir t)eim 

hugsanir annarra manna og vekur skilningsglampa 
I auganu ogTj bergmdl i salunum. 

I>a8 er stakasta raektarleysi aS elska \)Sif5 ekkiy 
moburmdliS sitt, J>essa br^fdiifu hugsananna, er 
flytur bo8 frd einni s^l til annarrar, ber eld and- 
ans mini mannanna, kveikir dstina i hjCrtunum og 
tengir J)aLi drjfifandi bSndum um tima og eilifS.. 



jdNAS HALLGRfMSSON 

Rsektarleysi engu sfSur veg-na J)ess, aS mdliS 
er sarsaukans barn. I>a5 er getnaSargleSi, hrein 
og himnesk, i mannsalunni, Jjegar g68 hugsan 
fascist, scm ekkert mannlegt aiiga faer litiS og eng- 
inn aS reyna, neina er fyrir j^vf happi verSur. 
En {)a8 fylgir angist og kvol oft og tfSum, 
^egar sii hugsan faeSist i helm ^enna og er vafin 
reifum malsins, Pa5 er m5rgu foreldri kvol a5 sjd 
fallegt barn i lelegum flikum. P6 elskar J)a5 baeSi 
baetSi barniS og reifana, betur gat J>at5 ekki. 

Vdr fslendingar eigum tungumdl eigi siSur en 
aSrar j^jdSir. ^ttum vdr J)a8 ekki, vaerum vdr 
ekki 1 tGlu J)j6Sanna einu sinni. Oss finst {)a8 
5llum jafn-gofugt og nokkurt tungumdl annaG, sem 
unt er aS nefna. ASrir, sem vit aetti d {>vi a5 
hafa og dvilhallir aS vera, fullvissa um bib sama. 
PsJS ber me8 s6r 511 J)au aOalsteikn, cr gSfgi 
mannsandans hefir skreytt nokkurt annaS tungu- 
mdl me6. 

A t)ingi tungnanna md t)a6 bera hofu8i^5 hd.tt 
fyrir hreiminn og hljdSfalliS, fyrir kjarnann og 
kraftinn, fyrir t)ySleikann og lipurQina, — fyrir barns- 
lega einfeldni og 6vi6jafnanlegan sk>Tleika. 

SiSan Snorri Sturluson var uppi, hefir enginn 
einn ma8ur annab eins J)rekvirki unniG fyrir is- 
lenzka tungu og skdldiS Jonas Hallgrimsson. 
E>essi tvO nQfn minna oss d'gOfgi og fegurS is- 
lenzkrar tungu bseSi a5 fornu og betur en 

iiokkur tv6 dnnur, er unt vaeri aS nefna. 



VAFWKLOGAB 


152 

Hj4 Snorra Sturlusyni ndBi fornaldarm^liS 
fegurstum l>roska. S6grustilnuni bans mun viBbrugS- 
iS verSa og ^ lofti haldiB sem fyrirmyndarstil eins 
lengi og b6kmentir verCa til s heiminum og menn- 
irnir di l)aB, sem vel er ritaS. Pegar safnaB er 
saman \>vi bezta, er sagt hefir veriS um heim all- 
an aS fornu og n^ju, eins og gjort hefir veriB al- 
veg nylega hdr i Ameriku, og vinzaB svo vel fir, 
aB bindin era aB eins Ifitin verBa tiu, sem fit eru 
gefin i d^rri skrautfitgfifu, er eins mikiB litiB t>ar 
standa eftir fslendinginn, Snorra Sturluson, eins 
og nokkurn rithBfund annan, er uppi hefir veriB- 

Eu filika t)yBing og Snorri haftSi f} rir fornald- 
armil vort, hefir skildiB Jfinas Hallgrimsson fyrir 
nfitiBarmfil vort. 

f byrjan nitjfindu aldar var tunga vor aB 
mdrgu leyti eins og konungsdfittir i dlSgum. Ef 
Snorri Sturluson hefBi fengiB aB h'ta upp fir 
grSf sinni, t)ykist eg t>ess fullviss, aB hCfug tfir 
mundu hafa hrokkiB honum af augum. Hann 
hefBi naumast Jpekt eftirlaetiB sitt aftur. f bfining 
svo ffirinlegan b6fBu menn fsert t)aB, — slfkum tOtr- 
um hafBi veriB tildraB utan 4 Svipurinn 

frjfilsmannlegi var horfinn. Hvert orB bar keim af 
kotungsbrag og kotungshugsan. 

Tunga vor var orBin eins og telpa, sem 

alin hefir veriB upp 4 sveit og ekki hefir djBrfung 
upp 4 nokkurn mann aB Ifta. ASur halBi hfin 
gengiB upplitsdjarf eins og frj41sborin dfittir vfk- 



inganna fyrir konunga og t)j65h6t5inga og klappaS 
hafSi veri5 lof i 16fa i hvert skifti, er hun let til 
sin heyra. 

Helzti rithOfundur, sem var uppi, var 
Magntis Stepliensen, dgaetur ma5ur og mikill hGf?5- 
ingi. Hann vildi auka veg fosturjarSar sinnar i 
ollu. Einkum vildi hann uppl^sa alJj^Su i Glliim 
greinum og hrinda vantsekking lir landi. Hann 
var 6J)reytandi eljuma5ur a8 rita og t>j65 vor a 
honum mikiS aS J)akka. 

En {)6tt hann hefGi t^essa kosti til aS bera, 
var mdlib bans eins aumt og mest mdtti vera* 
5>aG var eins og Snorri Sturluson og sGguhGfund- 
arnir hef^i aldrei til veriG. Setningaskipan er 
or8in aS bysna miklu leyti dGnsk. Setningar svo 
langar, sJ5 sd mundi springa, er standa vildi d 
Gndinni, meban hann laesi J)aer, og svo fldknar um 
leiS, a8 maSur svitnar dsjdlfrdtt viG a5 reyna ab 
komast fram dr {)eim. 

En ndttmyrkur er jafnan svartast J)egar liba 
fer undir dag. Og nd var komib undir dagrenn- 
ing. A fyrsta fj6rbungi aldarinnar var aftur farib 
ab gefa gaum fornsGgunum. Paer voru \>d ab n^ju 
grafnar dr gleymsku og lesnar meb nyjum dhuga 
og n^jum skilningi, ekki sibur cn sivaxandi abdd- 
an og lotningu fyrir fegurb tungunnar og dgaeti. 

Kennararnir vib Bessastabaskdla, Hallgrimur 
Scheving og Sveinbjbrn Egilsson, dttu hdr beztan 
hint ab mdli. Peir kendu laerisveinum sinum ab 



154 VAFURLOGAR 

[)y5a g-nskt og latneskt mil a ag-aeta fslenzku og 
innr^ttu t)eim sSmu lotning-una fyrir islenzkum 
gullaldar bokmenium og komu inn hji t)eim sama 
kaerleikanum til Jieirra og bj6 J)eim sjalfum i brj6sti. 
En eigi voru kenslumalin enn komin i horf, 
a8 mdSurmdl vort vari kent J)ar vib sk61ann sem 
sdrstOk namsgrein. 

Si skilningur breiddist nu smim saman ut, aS 
fornaldarbdkmentir vorar befSi at5 geyma aevarandi 
fyrirmynd islenzkrar milfegurbar. Par vseri 6taem- 
andi uppspretta fyrir komandi kynsldSir aS ausa af. 
Petta hefSi gleymst. Menn hefSi leitab ut fyrir 
landsteinana eftir slikum fyrirmyndum og vilzt. 
HSfundar vorir hefbi leitast vi5 ab rita eins og 
Danir og PjdSverjar og ssekja alt milskniS sitt til 
J)eirra og irangurinn orSiS si, aS J^eir hefSi veriS 
i gdtSri leiS aS glata vorri fdgru og igaetu tungu. 

Si glatar ivalt sjilfum sdr, sem aetlar aS 
lifa i eftirhermum og stselingum. Linab skraut 
fer setiS ilia. Si, er rita vill fagurt mil, verbiir 
a5 taka t)a8 undan hjartardtum sjilfs sin og Y]6fS- 
ar sinnar. Hann mi ekki saekja til annarra. 

Pegar fanb var a5 lesa fornaldarrit vor i 
J)essu Ijdsi, hafSi lpaf5 lika l)y5ing fyrir Island og 
Islendinga og griskar og latneskar bdkmentir hofSu 
fyrir Nar8urilfu})j68irnar, t^egar J^aer voru grafnar 
upp dr djdpi gleymskunnar. Sd hreyfing hafSi eins 
og kunnugt er andlega endurfseSing i fSr me?S ser, 



JONAS IIALLGRIMSSON J 55 

sem barst um alia Norburalfu og* hratt sibbot og 
nyju s5gu af staS. 

Eins faeddist gamla Island a ny, t>egar ny~ 
islenzkan t6k fyrir alvbru a8 grafa til gulls i ndm- 
um forn-islenzkunnar. vor fann }>£ sjdlfa sig 

aftur. Hun fann J)ar ^j65erni sitt aftur og eSli- 
legt tungutak, en hvorutveggjii Id sjdlft, a5 
hun hefSi glataQ. 

Eiginlega er SveinbjQrn Egilsson, mal- 

fraeSingur og skald, sem vi5 lestur fornsagna vorra 
og vit5 djiipsetta rannsdkn og gl6ggskygna d bygg- 
ing mdlsins, verSur fyrstur manna til aS finna mi- 
tiQarmdl vort. Me8 snildarlegum J)^5ingum d lj6S- 
um H6mers vakti hann tilfinning manna fyrir feg- 
ur5 mdlsins og gOfgi. Enda sdst J>a5 d 6llu, ab 
meira fj5r hefir vakiS og fognuS i huga manna, 
en J)6 fundist hef?5i gullndma* 

t ^essum meistaralegu J)5^5ingum Sveinbj5rns 
Egilssonar, er lit fdru a8 koma me5 sk61abo5srit- 
um frd BessastSSum laust fyrir 1830, birtist eigin- 
lega fyrst islenzkt niitiSarmdl. PaS er hrein nautn 
og 6mengutS ab lesa J)ser J)^8ingar l?ann dag i dag. 
Hvert orS hlser vi5 nianni eins og ungbarn, sem 
biiitS er aS fd langan teig lir moSurbrjdsti. 

En SveinbjCrn Egilsson var fremur rith5fund- 
ur en skdld. Hann nser s^r betur niSri, t}egar 
hann ritar dbundiS mdl en bundiS og liklega eru 
j^ySingar su list, sem honum bezt var lagin, 

’*"^m t^etta leyti er Bjarni Thdrarensen tekinn 



VAFURLOGAR 


156 

aS yrkja 1 anda endurfaedds manns og endurfgeddr- 
ar J)j65ar. A5 fjQri og eldm65i, hugmyndaflugi og 
imyndunarafli er hann a undan 6llumi samtiSar- 
mdnnum. Pslv er hann eins og 5rninn, sem svifur 
6llum fugluni ofar. En a8 ]^vi, er mdliS snertir, 
er hann fremur £ eftir en d, undan. Hann stendur 
]par me8 annan fdt 1 d,tjd.ndu dldinni, en hinn 1 
J)eirri nitjdndu. 

HvaS er sem J)j65 vora brestur til 

J)ess, aS hin nf]a. m^lhreyfing ndi sdr niSri? HvaG 
verbur viS ab bera, til J)ess endurfundib tungumdl 
og endurfaett um leiS, n^i nauSsynlegum J)roska, 
svo ver8i s6nn og varanleg eign l)j68arinnar? 

J>a?S {)arf fram aS koma skdld, er jafn-fimlega 
kunni a8 nota l)a5 og Gunnar d, HliSarenda bog- 
ann og jafn-listilega a5 leika ser aS Ipvi og Olaf- 
ur Tryggvason saxinu. Sk^ld, er eigi svo lipurt 
tungutak, svo hljdmfagra raust og angurbliSa, a5 
hann f£i sungiO mdli5 inn 1 hjarta J)j65arinnar. 
E8a rdttara sagt, skdld, er sungiS geti dt dr hug- 
arfylgsnum hennar hjartfdlgnustu hugsanir, er set- 
i5 hafa eins og fangar 1 d^blizu, af ^vi enginn 
leysti af t>eim fj6tra og lauk upp. 

En J)a6 fdr eins og aeti8 fer, t)egar sOguleg 
skilyrSi eru fyrir hendi. f>a8 st6?5 ekki d mann- 
inum. Hann kom d sinn hdtt 1 fyllingu timans. 

Pa5 var skdldib J6nas Hallgrimsson, — hann 
og enginn annar. Um fram .alia aSra er hann 
skdld endurfaeddrar islenzkrar tungu. Hann hefir 



J( 3 NAS HALLGRIMSSON 157 

betur sLingib mali25 og* tilfinninguiia fyrir fegfurb 
\>ess og g6fgi inn 1 fslenzk hjortu, en nokkurt 
skald annaS. En hann hefir Hka betur sungiS 
mili5 lit lir hugarfylgsnum J)j68ar vorrar en nokk- 
ur annar. 

Hann er fyrsta skdldiS, er finnur hugsunum 
niitiSarmannsins, nutiSar-fslendingsins, — hugsjdn- 
um endurfaeddrar fslenzkrar J)j66ar haefilegan 
btining. 

Hugsanir, sem legiS hSfbu 1 fjfitrum um lang- 
ar, sfinglausar aldir undir tungurdtum ^jdbarinnar, 
leysir hann hverja d faetur annarri og laetur \> 2 ar 
fljiiga af hendi sdr, fagnandi og syngjandi lit 1 
frjdlsan geiminn, svo fult verSur af sGng 1 hverri 
fjallshliS og hverju dalverpi. Og dagurinn var5 
um leiS fegurri og unaSslegra. 

Andi mals vors gekk honum d vald og bj6 
honum 1 hjarta. Pegar menn lisu kvaeSin bans, 
sdu t)eir or5, er ha^i langaS til a8 tala, og 
hugsanir, er \>tir hOf^u boriS undir hjarta, en hvorki 
getaS fsett, nd vafiS reifum, nd IdtiC blaupa til 
dyra, d Isegi. 

Mdlsnild Jdnasar er 1 fdlgin, aS hann t6k 
mdlib eins og t)a5 lifBi d vdrum alj)5^5u, Idt |)ad 1 
deiglu forntungunnar, hreinsaSi \>sJ5 frd 5llum sora, 
Idt \> 2 J 5 vera Idtlaust, dbrotiS og einfalt og hverja 
setning eins Ijdsa og gagnsaeja og hreinasta lind- 
arvatn d fslandi. 

Leyndarmdl tungu vorrar og yfirburSir henn- 



V A F t" R L O G A R 


158 

ar yfir Onnur mdl, feist 1 einfeldninni og skir- 
leikanii'm, — stuttum setningum, en kjarnyrtum, 
sem hugsanin handsamar d einu augnabliki. 
Hugsunarvilla og hugsunarflsekja hjd hCfundi kem- 
ur fyrr 1 lj6s d islenzku en OSrum mdlum. Og 
fdtekt hugsunar er torveldara miklu a6 dylja fyrir 
{)ann, er d vora tungu ritar, en at5ra. OrSin era 
svo gagnsae, a.5 eigi er unt a5 Idta J)au dylja J)ess 
hdttar, reynt sd til J)ess. 

Enginn hefir betur leitt i lj6s heilagan einfald- 
leik malsiiis og skyrleik en Jdnas. Og enginn 
hefir betur kunnafi aS beita J)essum dgaetu kostum 
tungu vorrar en hann. 

I>ar nast er islenzkan viSkvaemari en flest 5nnur 
mdl. Pessi vibkvaemni stendur i sambandi vi6 ein- 
faldleik hennar. Hjd engum er mdli?5 jafn-vi5kvaBmt 
og b5rnum, ViSkvaemni og einfeldni haldast J>ar 
1 hendur, pvi psBr eru systur. A t^ingi t>j<^5anna 
erum v^r fslendingar bOrnin. Ldtum oss enga 
minkunn ae5 vgerum si8- 

leg og saemilega uppalin bCrn. Mdl vort er pi. 
barnamdl meS heilaga einfeldni sakleysisins yfir 
s^r, en utn leiS pi dumrseSilegu viSkvsemni, sem 
gengur. til hjartans eins og grdtur 'e5a hldtur' 
barnsins. ' ’ 

Lj68 J6iiasar Hallgrims&onar og eiginlega alt, 
er eftir hann liggur, er dumraeBilega viSkvsemt. 
PaS hleypur :^mist hlanjandi e«Sa grdtandi upp i 
fang vort. PaS heldur oss svo fOstum i faStni sdr, 



J(3nAS HALLGRIMSSON 1 59 

a8 ver g'leymum 6llu 68ru meSan ver erum a8 lesa 
J^aS. 

6tal daemi maetti tina til ur kvaeSum Jdnasar 
{)vi til sonnunar, aS mdl bans hafi J)essa eiginleika 
til a0 bera og- ab l^ab eru t^ir, sem Obru fremur 
einkenna IpafS. En i \>aB munu flestir fallast, dn 
t»ess. Eg vil benda £ J)essar alj>ektu gamanst6kur: 

S^u5 J)I5 hana bystur mina 
sitja lomb og spinna ull? 

Fyrrum atti eg falleg gull, 
nii er eg buinn aS brj6ta 

Einatt hefir hdii sagt mer sogu, 
svo er htin ekki heldur nlzk* 
h6n hefir gefiS m4r horpudisk 
fyrir atS yrkja um sig bogu. 

Hdn er gloS a goSum degi — 
globjart llSast h^r um kinn — 
og hleypur, b^gar hreppstjdrlnn 
finnur hana a fornum vegi. 

Er til innilegri, Idtlausari, fegurri og eblilegri 
l;^sing d barni en ^letta d nokkuru mdli? Er unt 
ab koma h^r betur orbum a6 hugsan ? Einfeldnin, 
sk^rleikurinn og viSkvaemnin haldast h^r i hendun 

Eba hefir nokkur mabur sent fdsturjorb sinni 
fegurri og vibkvaemari kvebju en J)essa? 

Mti andar subrib saela vindum 
^ sjdnum allar b^Lrur sm^ar rfsa 
og flykkjast heim ab fogru Idbi fsa, 
ab fdsturjarbar minnar strond og hllbum. 



l6o VAFURLOGAR 

6 heilsiS ollutn heima romi bHSum 

urn haeS og sund f drottinns ast og fnSi; 

kyssi J)i5, b^rur! b^t i. fiskimiSi, 

bl^si vindar! Pftt £ kinnum trfSum. 

VorboSinn Ijdfi, fuglinn trur, sem fer 
me5 fjaSrabliki h£si vegaleysu 
1 sumardal aS kveSa kvseSin J>fn ! 

HeilsaSu einkum, ef a9 fyrit her 
engil, meS hufu og rauSan skdf, i peysu; 

J)rostur minn gdSurl er stulkaii min. 

EinstOku sinnum g-etur J>aS flogiS i huga 
manns, aS karlmenskuna vanti, Mdli8 verSi i 
hendi J6nasar of kvenlegt, of likl gaelus5ng m68- 
ur yfir vQggu barns. .s^ auSheyrt, aS hetjurn- 

ar g5rnlu s4u haettar a6 tala. Mdl bans se mjtikt 
og lipurt og vibkvgemt eins og pegar kona, er 
aldrei hefir drepiS hendi i kalt vatn, er a5 tala og 
gjora sdr taepitungu. En krafturipn, hetjubragur- 
inn, karlmenskan, horfin. 

En ekki er petta satt nema a5 mjOg litlu leyti. 
Til {)ess a8 sannfasrast um, aS mil Jdnasar er ekki 
karlmenskunni horfib og aC hetjubragurinn hvilir 
yfir J)vi ekki si8ur en tungutaki fornkapp- 
anna, {)egar honum J)6knast, parf ekki annaS en 
lesa kvaeSiS SkjaldbreiSur. Par er ein hin mikil- 
fenglegasta ndttlirul;^sing og kempulegasta, sem 
til er i nokkuru mdli. I>ab er vafasamt, hvort 
hiin hefSi veriS af sterkari viSum gjOr, p6 smf8u5 
hefOi verib af Agli Skallagrimssyni sjdlfum. 



j6nas HALLGRIMSSON 

TitratSi jokull, aestust eldar, 
oskraSi djiipt f rotum lands, 
eins og" vaen ofan feldar 
allar stjomur himnaranns; 
eins og- ryki e5a mugga, 
margar gneisti um loltiS flo; 
dagur huldist dimmam skugga, 
dunaSi gja og loga spj6. 

Belja rauSar blossa mdSur, 
blagrar reykur yfir sveif, 
undir hverfiir runni, rjdSur, 
reynistoS i h^rri kleif. 

Bldmin ei })a bloskran J)oldu 
blikna hvert f sfnum reit, 
hofSi drepa hrygg vib moldu — 
himna drottinn einn t}aS leit. 

En svo fser hann ekki stilt sigf um a?5 Idta 
viCkvaemnina Hka taka til mdls: 

Hver vann hdr svo ab me5 orkii? 

Aldrei neinn svo vfgi hl65: 

buinn er Hr biJastorku 

bergkastali frj^sii 

Drottins bond vornum veldur, 

vittu bam! sd bond er sterk; 

gat ei nema gviS og eldur 

gjort svo d;^rlegt furSuverk. 

J6nas Hallgnmsson sameinar J)etta tvent, kraft- 
inn og viSkvaemnina, i skdldskap sinum. Vegna 
J)ess er hann svo undur-hugnaemur og naer svo 
traustum tOkum i lesanda. fslenzkt mitibarmd.1 
hefir Ilka J)aS fram yfir fornmdliC, a6 t>a8 er 


II 



vafurlogak 

miklu viSkvsemara. Tungfa vor er ortSin tilfinn- 
ingamd.1 miklu meira en hun var i fornSld. f l)vi 
atriSi tit af fyrir sig- er Qarska mikill {)roski og* 
framfSr f61gin. 

I>ar hefir Hallgrimur Petursson lagt fram <5- 
gleymanlegan skerf. En J6nas Hallgnmsson hefir 
1 l^essu efni IdtiS smiSshSggfiS rlSa. 

Eftir daga J6nasar hefir mil vort tekiS undra- 
miklum ^troska. Nti £ orb yfir lang-fiest hug- 
t5k, sem fyrir koma. P6 hafa heimspeki og verk- 
leg visindi J)ar nokkub veriS fyrir borb borin, af 
J)v£ minst hefir verib hiigsab og ritaS um {)au efni. 
Framfara og Jj^oska verbur bezt vart, Jjegar orba- 
b<5k Konribs Gislasonar, vinar Jdnasar og starfs- 
brdbur £ islenzkum fraebum, er borin saman vib 
t)aer orbabaekur, er vdr hbfum eignast nylega. Pi 
kemiir |)ab bezt £ Ij6s, hve mikib hefir hugsab ver- 
ib af fslenzkum mOnnum sfbasta helming nftjdndu 
aldar. 

Allar bdkmentir {)j6banna eni ekkert an nab 
en tilraun mannsandans til ab finna hugsunum og 
tilfinningum sem haefilegastan btining . Allur J>roski 
mdlanna er i {)v£ fdlginn ab Idta orbin falla ae {)dtt- 
ar og fastar utan um hugsanir pser og tilfinningar, 
sem mdlib er ab l;^sa. 

A libinni bid lagbi enginn einn mabur fram 
annan eins skerf til J)roska tungu vorrar og skdld- 
ib J6nas Hallgrimsson, Mestar og beztar J)akkir 
i hann skilib fyrir J)ab, ab hann gjbrbi tungu vora 



J6NAS HALLGRfMSSON I 63 

at5 tilfinningamdli, svo i henni heyrum v^r berg- 
mal barnshldtursins saklausa, en um leiC5 stunur 
eg ekka sorgarinnar. 

Og einkenni alls, sem eftir hann liggur, er 
Jjetta : PaS hleypur upp i fang J)ess, er les. P»a5 
vefur mann upp a8 s^r mjiikt og ^^tt. Ssetan 
ilm leggur a6 vitum vorum, eins og staeSum v^r 
1 islenzku tiini. PaS t5frar huga vorn eins og 
geislad^rSin Qollita i islenzkum kveldhimni um hd- 
sumar, ^egar s61 er aS siga i segi. 

Minning bans, skdldsins g6Sa, setti J>vi a5 
ge}mast gulli betur me5 Islendingum, austan hafs 
og vestan. Ver geymum allir helga d6ma fr£ 
honum i hugskoti, hvert sem v6r fOrum. Hann 
hann hefir gefi6 oss Ondvegis-sdlur, sem v^r ekki 
megum vi8 oss skilja og arinhellu, er Islendings- 
auSnan liggur undir fdlgin. 

MinnisvarSinn, sem J)j6S vor setlar loks aS 
^ bans aS hundraS drum liSnum frd 
faeSing bans, aetti a5 minna oss d a?5 Idta letriS 
vera skirt d J?eim bautasteini bans, er vdr berum 
f hjarta. 

En fegurstan bautastein reisum v6r honum 
meS f)vi a8 syna islenzkunni, m68urmdli bans og 
voru, dlika raektarsemi og hann. Me5 gdfugum 
hugsunum og listfengum bdningi h6f hann hana 
til tignar og jafnrdttis vi6 Onnur bdkmenta tungu- 
mdl heimsins. 

En eftir Jjvi skyldum vdr muna, a8 ef vdr 


II 



164 VAFURLOGAR 

viljum eignast oSrum J)j6Sum jafn-g5fugt m£l, ver8- 
um v^r aS keppast viS a8 leggja jafn-mikla 

rsekt vi5 gSfugar hugsanir og g5fuga lifsbreytni. 
Pv'i miliS er s5nn og falslaus skuggsja. HvatSa 
myndir htin hefir aS s^na, er alt undir mOnnunum 
komi5, sem d. henni halda. 

Og sd, sem vaeri j^ess um kominn a5 leggja 
einhvern skerf til islenzkra bdkmenta, setti dv'^alt 
eftir t)vi ab muna aS seilast eigi eftir erlendu 
skrauti, J)vi naegtir gulls eigum ver enn i namum 
islenzkrar tungu, sem biSur ])ess, a5 einhver finni 
|>a6 og gjOri aS gjaldgengum eyri. 

Peim muii J)ar bezt takast, sem leitast vib a8 
ni hinu Idtlausa, angurbliSa tilfinningamdli 

Jdnasar Hallgrimssonar. 

J>egar tekst, mun sagt ver5a um Jjab eins 
og me6 sanni md segja um mdliS bans : Pa.t5 
hleypur upp 1 fang t}ess, er les. 

t>a8 hygg eg s6 hi5 mesta hrds, sem unt .er 
a8 segja um nokkurn rithOfund eSa nokkura mdl- 
snild. 

A8 endingu orS skdldsins sjdlfs : 

Astkaera, ylh^ra m^hS 
og allri rodd fegra! 
bH 5 , sem aS barni gaf m 6 ? 5 ir 
brjdsti svanhvltu ; 
mdSurmiliS mitt g66a, 
hi 3 mjdka og rfka, 
orS dttii enn eins og forOum 
mdr yndiS a 5 veita. 


26, jan. 1 902, 



H d V a 6 i. 


T*pORFEDUR vorir toluSu um hdvatSamenn i 
^ fyrndinni. Pa8 voru menn, sem mikiS l^tu 
yfir sdr, J)6ttust alt betur vita og betur kunna en 
aSrir — mdlrdfsmenn, er miki8 gjOrSu tir 6llu, sem 
a8 kunni aS vera fyrir OSrum og syndu frekju 
og yfirgang, hvar sem t>eir komu nserri. 

Fremur virSast menn hafa haft ;^mugust d 
sliku athsefi J)egar i forndld. Enda gengu J)essir 
hdvaSamenn dsjaldan eins og logi yfir akur, 
er J)eir fengu t)vi vi6 komiS, komu af staB rdstum 
og illdeilum og urBu hvaB eftir annaB margs kon- 
ar vandrseBum valdandi. 

,,Vili at ek keyra best {)inn, Gunnar 

fraendi,“ segir Skarph^Binn viB hestaatiB. ^Eigi 
vill ek t)at,“ segir Gunnar, ,,Hdr er \>6 betr 
dkomit“, segir Skarph^Binn, ,,vdr erum hvirir- 
tveggju hdvaBamenn“. Honum fanst 6jafnt meB 



i66 


VAFURLOGAR 


Gunnari og andstaeSingum bans. f>eir voru hd- 
vaSamenn. Hann gseftar og stillingarmaSur hinn 
mesti. I^eir tala svo i 6llu glymur. Hann eitt 
orS m6ti jDeirra hundraS, Idgum r6mi, eins og 
stillingarmOnnum er titt. Skarph^8inn hdlt aS bet- 
ur mundi ganga, ef hann bastti 6gn af hdvaSa vi5 
Gunnars megin. 

En ekki var Gunnar d Jjvi. Hann vissi, a5 
n6g myndi vandraet5i af hlotnast hestaatinu, 
hdvaSamenn vaeri ekki bdbum megin, Hann skildi, 
aS hdgvaerS er hireisti mdttugri, stilling ofstopa 6fl- 
ugri, pruSmenska frekju og uppvbSslu sigursaelli, 
Enda reyndist |)ab svo J)etta skifti. 

Pd var at5 mSrgu leyti hdvaSaOld. A5 minsta 
kosti voru axir og atgeirar d lofti, hva8 IftiS sem 
d milli bar. En oft urSu hdvaSamenn haegir, er 
ab hdlmi komu, og brast hug og Jjor, er 'peit dttu 
ab reyna sig vib einhvern flmdlugan. 

Nd aetti hdvabi ab vera horfinn. Nd er t)vi- 
lik sibfdgunarbld runnin upp. ^tla msetti, ab 
hdvabi hefbi fyrir lOngu orbib sdr svo til mink- 
unnar, ab ekkert vaeri eftir afhonum. Og hdvaba- 
menn aetti nd helzt ekki ab finnast, J)d leitab vaeri 
loganda Ijdsi. 

Pvi er mibiir, ab svo er ekki. Pab er vafa- 
mdl, hvort hdvabi hefir ekki aukist meb islenzkri 
J)j6b siban 1 fornbld — ^hvort hdvabamenn hafa ekki 
meira verib teknir til fyrirmyndar en haeglaetis- 


menn. 



HX VADI 


167 


Oss fslending-um ligg'ur hdtt r6mur. Vdr er- 
um dvanalegfa hdtalaSir menn. Pegar vdr erum 
meS erlendum m6nnum, verSa J)eir Ipess t^egar varir 
og reka upp st6r aug u. 

Eg var eitt sinn gestur baegidts og sdrlega 
skynugs maims 1 ddlitlum bae, J)ar sem h6pur is- 
lenzks f61ks £tti heima. Hann var ab gjdra grein 
fyrir, hvernig daemt vseri um J^aS af innlendu fdlki. 

,,P>egar eg geng 1 h6pi landa minna hdr um 
gotur basjarins, heyri eg oft a5 sagt er mdr ab 
baki: ,,Petta eru Islendingar. Peir tala svo hdtt!“ 

Hve oft ver verSum bins sama varir. V^r 
setjumst inn 4 straetisvagn og tOlum svo hdtt, a6 
dbur oss varir eru allir farnir ab gldpa d oss, 
E^egar vdr gaetum ab, talar Ipar annars bver mabiir 
ab eins svo hitt, ab najstu sessunautar beyri. 

V^r ferbumst meb jdrnbrautarlest. Nokkurir 
Islendingar eru J)ar 1 b6p. Ymist blaeja J^eir svo 
hdtt, ab 1 bllu glymur, eba lenda 1 dgreiningi dt 
af einbverjum smd,munum og sd. hygst ab sigra, 
sem hvellast maelir. Annab f61k situr alt 1 kring. 
Pab er einnig 1 vibraebum bvab vib annab, ;$^mist 
glabvaerum eba alvarlegum. En J>ab forbast ab 
hafa svo hdtt, ab vibtalib ndi til annarra og vekur 
t)vi alls enga eftirtekt. 

Vdr sitjum vib borb ab veizlu meb vinum vor- 
um. Pi verbur glaumur mikill. Pab Jjykir sjilf- 
sagt. Annars s6 veizluglebin engin. Oft og tib- 
um heyrist ekki maelt mil og bireisti keyrir ur 



i68 


VAFURLOGAR 


h6fi. Gle5innar ver8a ekki not s6kum 

hdreisti. 

Ver sitjum til bor5s meS ensku-maelandi monn- 
um eSa 68ru vel bitSu5u f61ki. ]>ar er hlj6tt 
— aldrei neinn glaum ur. SpaugsyrSin fljuga i 
kring, menn brosa; glaCvaerS og skilningur skin f 
hverju auga, en svo kyrldtlega, — allir meb full- 
komnu valdi i lund og Idtbragbi. P6 einhver segi 
skntlu, veltist enginn um af hldtri. Ljdsglampi 
sdst aC eins leika um hvert andlit. ECa sagt 
s6 eitthva5, sem 6llum gezt ekki ab, verSur eng- 
inn dkafi, enginn hiti; menn lauma a8 mdtbdrum, 
haegt og varlega, meira til |)ess at5 kveikja efa 
hjd t)eim, sem talar, um rdtta athugan mils, held- 
ur en lil a8 lita hann finna, ab hann hafi veri8 of- 
urliSi borinn af annarri hugsan sterkari. 

Vdr sitjum i fimennum fundi, ^ar sem Orfiir 
menn eiga a8 ihtiga eltthvert ikve8i5 mil, er J)eir 
hafa meb h6ndum. Alt lendir i skvaldri og dtdr- 
diirum. Timinn eybist i orSagjilfri tit af hlutum, 
er milinu koma ekkert viS. Hivabi yfirgnaefir 
hugsanir. Og eftir |>vi verbur niburstaban. 

Abrir sitja i Hkum fundi. Si, sem Htur inn 
til J)eirra sdr, ab i)ar eru menn, sem hugsa. 5>eir 
hafa svo hljdtt um sig. Leggja ekkert til mils, 
nema Jjab, sem J)eir hafa gjbrhugsab. Tala stutt- 
um setningum og sem allra faestum orbum, svo 
hugsan birtist sem fiklaeddust. Haettir ef til vill 
bllu fremur en oss ab lenda tit i hirffnar skilgrein- 



uAvabi 


169 


ingar, er litla t^ySing hafa. En tala dvalt um mdl- 
i 5 og ekkert nema mdliS, sein a endanum er or? 5 - 
iS lj6st og skilmerkilegt 1 hugum ^eirra. Og 
er skOmm lei 5 og skjdtfarin til heppilegrar niSur- 
stS8u, af ^vi engum hdvaSa hef.r verib hleypt 
\>ar ab. 

Fyrir oss e3'bileggur hdvaSi svo undur-mikib. 
1 honum drukna hugsanir og framkvaemdir kafna. 
Fyrir hann lendir svo margt 1 handafumi og handa- 
bkolum. Mdloba mabur verbur avalt libldttingur. 
Hann heldur hann hafi afreksverk unnib, er hann 
hefir belt lir orbabelg sinum. En er ab er gib, 
verbur t)ab minna en ekki neitt. V^r eigum fleiri 
slika en g6bu h6fi gegnir. 

einhver n]^jung d ferbum, verbum v^r allir 
upp til handa og f6ta. V^r hugsum ekki um ann- 
ab, tClum ekki um annab, sofum naumast fyrir 
J)vi. Ef J^ab er nyr atvinnuvegur, hlaupa allir 
Jjangab og aetla ab verba aubugir d einum degi. 
Ef J)ab er n;^ Jjekkingargrein, halda menn, ab 1 
henni bllum aubna fdlgin. S 6 um nfjar stefn- 
ur eba skyringar ab raeba, dlita menn, ab p&r s 6 
urlausn allra gitna. Brjdti einhver bdg vib gaml- 
an hugsunarhitt, er hann ]^mist vargur 1 v^um 
eba d^j^riingur. 

, Vitaskuld er {)etta flug ur einu horni og 1 
annab alment mein um heim allan. A stigi mjbg 
misjbfnu er i)ab \>6 eftir menningar{)roska t)j6b- 
anna. Par sem barlest er litil og eigi hirt um 



170 


V A F U R L O G A R 


kjOlfestu, er batur valtur. Par sem barlest er g65, 
verSur sigllng stoSug, 1)6 nokkurir skifti um set 
ogf flSkti frd einu borbi til annars. En J)ar sem 
allir Ipjdta tit 1 annaS borS 1 hvert sinn,sem hikarl 
rekur haus lir hafi, og kj6lfesta engin, getur 

aldrei vel farib; afli verbur litill og afdrif ekki g6b. 

Pab er svona 1 einu og 6llu. Frekjan er vara- 
s6m. Hdn er ekkert annab en hdvabi. En hd- 
vabamenn hirba eigi um, hvab l)eir hafast ab. Peir 
J)yrla upp moldvibri kring um big og kring um abra, 
svo enginn ser handa sinna skil. Skynsemi og 
stillileg hugsan komast ekki ab. ^star tilfinning- 
ar geta farib 1 menn eins og djbflar 1 svin og 
hrundib fyrir bjbrg. 

Pegar mikib er um f 3 Tir manni og konu 
fyrsta hjuskapardr og {jau mega aldrei hvort af 
Cbru sjd, spyrja eldri menn: Hvab aetli ur J)essu 
verbi? Sk 3 ddi })ctta endast? Eba skyldi j^ab verba 
eins og kveikur, sem fubrar upp 1 bldenda, en 
laBtur lj6s slokna, er ofar kemur? 

Sjaldan verbur mikib dr barni, sem hdtt er 
hossab. G6bir haefileikar, eru oft eybilagbir 1 upp- 
eldi meb hdvaba dt af t)eim. Haefileikar barns 
eru eins og loforb um eitthvab d dkomnum tima. 
Pab er iindir mbrgum atvikum komib, hvort sHkt 
loforb efnist eba ekki. Hdvabi foreldranna truflar 
sdlarlif barnsins og gjbrir oft gubvef ab h^gdma. 
Vitrir foreldrar hafa aldrei hdtt dt af bbrnum sin- 
um. Pau loforb um eitthvab d dkomnum tima 



eru J)eim of heil6g, en um leib of miklu torveldi 
hdb, til ^e&s \>SLU geti fengi5 af tir hafa hdtt 
um. 

Ungum moniium er oft og tit5am ekiS i skraut- 
vagni af vinum t>eirra. f*eir eru a?5 byrja lifi5 og 
mi er um ab gjCra, ab l)eir beri sigur lir bytum i 
hverri burtreib i fetur annarri. Gdfur og mann- 
kostir er hafiS til skyja, eins og aldrei hafi annab 
eins verib i. ferbum. A einu 4ri eiga Ipelr ab kom- 
ast lengra en abrir tiu. Baki brctnu ^iirfa 
abrir ab vmna til ab komast dfram og nk nokkurri 
virbing i mannf^laginu. En l)essir eiga ab kom- 
ast h]k allri fyrirhbfn. Mean eiga ab falla {)eim 
til f6ta og setja i aebstu trtinabarstbbur ibur 
nokkur eiginlega veit, hvab meb manni byr. En 
oftast fer J)ab hrapallega. Fraegbin verbur skamm- 
vinn og endaslepp. Alt fer i 61estri. Vinirnir 
hafa ekki ekib ungum manni i skrautvagni upp i 
hbll neinnar varanlegrar fraegbar, heldur upp i hbll 
hegdmans, sem blaes um koll naesta dag. Betra 
sjdlfur fbtgangandi ab fara, en aka meb annarra 
hestum. 

Vindtta er g6b, en bsjaldan er vinur 6vini 
haettulegri. Sk, sem borinn er k hdhesti af vini 
sinum, mk gaeta sin. Sumir vinir eru svo hd- 
vaerir. Peir gjbra miklu meira dr \>6r en dtt 
skilib. Peir hampa \>6r k hbndum sdr. Pykja oil 
rdb 6n^t nema t>au, sem Jid raebur. Hafa j^inar 
skobanir, fylgja Jiinni stefnu. Pab er gott og vel 



172 


V A F U R L O G A R 


meSan varir. Eii sjaldan er hdvser vind.tta hald- 
Vinur J)inn Jjreytist og J)ii j^reytist. BrdSum 
ert fallinn af hihesti niSiir og atinar kominn i 
J>inn staS. Ekki skaltu taka J)dr naerri, 
sagan bans verSur Ifk s5gu l)mni. 

Sii vinittan er bezt, J^ar sem gengi^ er hliS 
vifS hli5 og enginn h£va5i hafSur. Par er litiS 
talaS, en tilfinningar J)eim mim rfkari. Par veit 
naumast hver af oSrum. Par hafa sefar ruiiniS 
saman svo enginn fser aSgreint, hvaS mitt er eba 
J)itt. PaS sem i milli fer, verSur aS eins i. tveggja 
vitorbi. Nd,i heimurinn i liefir hann hdtt urn 
J>ab, og er vindttunai bani bdinn. Svo skab- 
legur er hdvaSinn, 

Eins er um fyrirtaeki. Pab er mikib til af 
hivabasbmum fyrirtaekjum. 6skbpin oil er um 
t>au talab, d.bur J^eim er hleypt af hlunnum. Peg- 
ar ab J)vi kemur, er skipib skirt i kampavini og 
og mesti glaumur £ ferbum. Pab er sent £ haf ut 
og spyrst ef til vill aldrei til Jjess aftur. Sjaldan 
verbur mikib lir ^vi hbggi, sem hdtt er reitt. Oft- 
ast verba \>3.u hbgg vindhbgg og hitta ekkert fyrir, 
Listina {)d kunnum vdr allra manna bezt. 

1 lifsstarfi manna kennir bins sama. Sumir 
vilja lata svo mikib til sin taka jDegar i stab. Peir 
setla ab taka svo i tauma, ab mi aubssett, ab 
nyir herrar s6u komnir ab vbldum. Hib gaml^ er 
dn^^tr og alt bfugt, sem eldri starfsmenn gjOrbu. 
Peirra verk ekki nema hdlfverk. Nd skal s6pa 



HAVABI 


173 


hiis hreint fyrsta skifti og syna, hva8 vel nyr s6pur 
dugar. En svo verSur hann eigi £valt spann^T 
og IpA kemur hdvaSi eigi lengur a8 haldi. Nyja 
s6pnum ^eim mun fyrr varpa8 i, dyr, sem hann 
lofaSi meira og efndi faerra. 

Tilfinnanlegast verSur Jjetta, J)ar sem um si8- 
ferSisleg efni er aS raeSa. Par ver5ur einn a8 
byggja ofan d J)aS, sem annar hefir hlaSiS, ef 
framfdr d a5 verSa nokkur. Ef nyr starfsmaSur 
byrjar me8 J)vi aS syna {Deirri hleSsIu litilsvirtSing, 
sem d?5ur hefir gj6r veri6, af hdn kann a5 
hafa veriS framkvaemd meS litils hdttar annarri 
abferS en bans, og rifur hana nibur ab mestu leyti, 
hve samvizkusamlega og tnitt sem verk hefir unn- 
i8 veriS, verOur litib dgengt. Og seinni aSfer?5in 
reynist ef til vill hinni eldri ekki heppilegri. 

Hve mikUi r^ttara a5 bera lotning fyrir {)vf, 
sem t)egar hefir gjOrt veri8, ganga t)egjandi til 
verks og halda dfram 1 trdmensku t)ar sem haett 
var af hinum. Hjegra er dvalt aS stySja en reisa. 
Og m^^nnum er ant um a5 sjd, a8 einn haldi dfram 
{)ar sem annar haetti. Enginn er algj6r og 5llum 
1 einhverju dfdtt. Hdvadinn einn 1 hjarta manns 
getur komitS til aS gleyma J>vi. 

MQrgum, sem miklu aetlar til leiSar aS koma, 
verGur d 1 fyrstu a8 spenna si5ferSiskr5furnar 
of hdtt. f sjdlfu s^r eru l)aer svo hdar, a5 J)ar 
md engu baeta vi5, t)vi haerra verSur ekki komist. 
Og a8 draga dr J)eim og gjOra i)aer minni og a5- 



174 


VAFURLOGAR 


geng'ileg^ri verSur aldrei rdtt. En muna verSur, 
a25 ekkert mannf^lag' Iserir aS laga sig eftir J^eim 
alt 1 einu. J^arf langan tima til og mikla 

J)olinmaeSi. PaS dugar aldrei a5 beygja hd,ls manna 
undir J) 2 er, eins eg eitthvert ok. PaS er lOgm^ls- 
{)raelkan, sem engin fullkomnan liggur i og gjorir 
menniiia ekki betri. StoSu sinni md enginn maS- 
ur beita sem valdi, heldur vinna hugi meS lempni 
og kenna mOnnum a8 elska J)a8, sem fagurt er 
og sdmasamlegt og gott afspurnar. Annars 
ris upp kali og 6J)t3rf mdtspyrna, sem hfegt er a5 
nokkuru leyti sjilfum s^r um aS kenna. 

6sjaldan er af sta8 fariS ine?5 of miklum hd- 
vaSa, svo verSur at5 tjdni. SiSfertSiskrafur eru tvi- 
eggjaS sverS. Si, sem reiSir l>a8 of hitt, saerir 
oft sjilfan sig haettulegu siri og verbur sir til 
minkunnar. PaS hefir morgum i kaldan klaka 
komi8. Pess vegna kemur si litlu til leiSar, sem 
alt aetlar i einu a8 gjOra, en hinn meira, sem haegt 
fer og lempilega og s^^nir umbur^arlyndi baeSi i 
einu og 55ru. 

Til er Hka hivaSasamur kristinddmur. f raun 
og veru er {)a5 m6ts0gn. PsJ5 er e51i kristinddms 
gagnstaett a5 vera hivaer. Hann er ekki staerilit- 
ur og her ekki h0fu5 hitt. Hann er haegfara eins 
og 511 lifsins mittugu 5fl. Hann feist ekki i or5um, 
heldur t)vi sem maSur er. 

En hji SLimum mCnnum verCnr hann hivaer. 
Peir sinn kristinddm lit eins og segl fyrir 



hXvabi 


^75 


vindi. Hj£ GSrum sja {^eir ekki annab en kristin- 
ddmsleysi. Peir hugsa meir um stutta a] in hjd 
OSrutn, eii vel langa og dsvikna hja sjalfum s^r. I^eir 
segja frd bsenum sinum og reynslu sinni og g6b- 
verkum sinum, eins og vseri Jieir l)ar langt d und- 
an Qllum. En sa hdvaeri kristinddmur verSur t)eim 
aS fdtakefli. Hann J)aggar ekki nibur, heldur eyk- 
ur hdvaSa freistinganna i hjartanu. 

Gott er J)at5 og hverjum manni dmissandi aS 
hafa ikvednar skoSanir, einkum ef ^aer eru vel 
hugsaSar og Jiaer hafa orSiS eign bans med langri 
og einlaegri leit og ihugan. En margir verSa 
hivaQasamari mefS skoSanir sinar en gd5u hdfi 
gegnir. l>eirra skobanir eru \>sar einu, sem rdtt 
hafa d sdr. Mdnnum meb aSrar sko^anir segja 
J)eir striO d hendur. I>eim verSur naumast vaert i 
landi, ef Jjeir eru svo biraefnir aS Hta d sama hlut 
frd 56r.u sjdnarmiSi. P6 Jieir kunni vera 6ld- 
ungis sammdla i meginatriSum, hjdlpar JiaS ekk- 
ert. Hib litla sem niilli ber, verCur alt i einu 
meginatriSi, sem alt stendur eSa fellur meS. 

Hve mjdtt er mundangshdfiS. Hve mjdtt d 
milli ^ess atS dsema sko8anir annarra svo hart, og 
beita valdi til a5 baela \>3Br ni5ur og taka {leim 
fyrir kverkar, ef maSur hefSi ^laS vald meS hdnd- 
um. Nti eru t>eir timar liSnir, sem betur fen En 
menn langar enn oft og einatt til ab mega gripa 
til valdsins og beita a5ra ofurli?5i, l>egar dnnur 
vopn bila. En l)d skilja menn eigi, a8 ofbeldi^J er 



176 VAFURLOGAR 

6sigur urn lei ?5 og {)aS er glaepur. Su skoSan, 
s^etn beitir aSra ofbeldi, verSur ivalt undir i end- 
anum eSa biSur tilfinnanlegt tj6n. 

Eiginlega er £valt ofbeldi, sem beitt er, 
t>egar reynt er ab berja niSur einhverja skoSan 
meS eintdmum stabhaefingum. A 5 leiba fram rdk 
og faera mbnnum sanninn meb gsetileguni sannaiia- 
gfigniim, er eitt bib gofugasta aetlunarverk, sem 
nokkur tekur s^r fyrir. A {)ann hdtt skirast skob- 
anir og sannleikur kemur i lj< 5 s. Til >ess \>ar( 
mikla Jjolinmjebi og ireynslu. Pab er fyrirhOfn, 
sem einungis fdlr menn fd sig til ab hafa. Hitt 
er l^tt og aubvelt ab lysa l)ab alt 1 bann, sem 
manni er dgebfelt, En bantifaeringar eru 5 rJ)rifs- 
rdb umburbarlausra manna. Pesv eru ekkert ann- 
ab en afllaus hdvabi, sem engu faer til leibar kom- 
ib, nema aesa J)ab xipp, er nibur dtti ab bsela. 

Mikib cr til af hdvaba 1 bdkmentuiium. Margir 
alita l)ab listina mestu ab finna hugsunum sinum 
svo sterk orb, sem unt er ab finna 1 mdJi. Ab 
taka sem d;^pst 1 dr og sId hbgg sem stserst og 
berjast eins og vfkiiigur 1 hvert sinn sem tekib 
er d penna, |>ykir mbrgum abddanlegt og bera 
vott um mikinn anda, en t)6 kemur J)ab oftast 1 
lj6s, J)egar svo er breytt, ab r^ttu mdli er hallab, 
engrar sanngirni gastt, engin mdlsbdt fundin, held- 
ur farib meb Qfgar og ofstseki, sem gjbrir dimt 
fyrir augum, svo dvinningur verbur nsesta vafa- 


saniur. 



HAVADI 


177 


Sterku ort5in eru varhugaver5. Snjallir hCf- 
undar d velli heimskdkmentanna varast J)au. Peim 
finst J)au gj6ra mdlstaC veikan. Hdva5i er aldrei 
prdCmenskunni samfara. Hun rekur hann frd sdtr 
eins og* rakka, t bdkmentum d ekki nema prd8- 
menskan heima. Berserkir og- hdvaSamenn eiga 
J)ar ekki griCland- Aldrei kemiir innri maQur eins 
1 lj6s og t)egar d penna er haldi5- 

Menn geta i)ola?5 hrottalegan mann 1 daglegri 
umgengni, 1[>6 ilia gangi, ef menn verSa betra 
varir inni fyrir. En hrottaskap 1 bdkmentum |>ola 
menn eigi til lengdar, en fd d honum andstygtS og 
sntia vi5 honum baki. l?\'i pd er ekkert annaS 
inni fyrir. 

Hrottaskapur f blaSagreinum er eitt hi?5 6m- 
urlegasta mein 1 islenzku t)j681ifi. 6sjaldan keyrir 
svo dr h6fi, a8 sd svitnar, er les. Alt ilt er and- 
staeCingi aetlaC og eftir allu er leitatS honum til 
minkutinar. Pur ata menn hvor annan 1 eins 
miklum 6s6ma og Ipeim er unt. Hugsa eigi um 
neitt anna6 en a8 nd sdr niSri d ^eim, er 
eiga 1 hOggi vi8, dn t)ess nokkurrar sanngirni 
eSa gQfugmensku gaett. 

SjdlfboSa leiestogar l^^s, sem ekkert hafa 
annaS d boSstdlum en hdvafJa og hrottaskap, eru 
eitt hiC geigvaenlegasta mein })j<56anna. Pair rugla 
hUj suniim manna, hugtnyndum og stefnu og eru 
J)vi hverjum gdSiim manni mikit5 dhyggjuefni. 

En t)d er vandinn {jessi a8 draga dr skaCleg- 

J2 



VAFURLOGAR 


t^8 

urn dhrifum ^eirra og* Idta pd ekki koma g6Suni 
mdlefnum fyrir kattarnef. Menn getur greint d 
um a?5fer?$, Einum finst t)a5 heppilegast, sem 
annar vill varast. 

MSrgum g6bum tnanni er gjarnt til aS hafa 
hdtt, mikill stormur er i lofti. I^egar hon- 

um og mdlefni bans er misj)yrmt, fer harm lika a5 
nota hvern hoggstatJ og dregur ekki af sdr. 
Pa8 er mannlegt, vitaskuld. En viturlegt er p2if5 
ekki. Me5 Jdvi gj6ra nienn sjdlfum ser og mdl- 
staS sinum dvirCing. Enginn sigrar ilt med illu. 
Er J)ab ekki ad setja hart gegn h6rdu? Ofbeldi 
gegn ofbeldi? Er t)ad ekki Pdtur, sem })d 
heggur af Malkusi eyrad? 

Sti tilhneiging ad ganga andstaedingum tnilH 
bols og hGfuds 1 6llum vidskiftum, l^g^ja i 
einelti, skilja enga gerlega taug eftir i fari t)€irra, 
gjdra {>d ad aefilCngum dvildar og hatursmdnnum, 
sem svo oft kemur i Ijds hjd forkdlfum flokka og 
foryigismdnnuixi gddra mdlefna, verdur t)ess dvalt 
valdandi, ad sigur gengur J)eim dr greipum, og 
peir koma ad minsta kosti margfalt minra til leid- 
ar, en J)eir annars myndi. 

Foringjum stjdromdlaflokka verdur J)etta stGd- 
ugt ad fdtakefli, Flutningsmdnniun kirkjulegra 
mdla, — t^eim, sem helzt aetti i J^essum efnum ad 
vera til fyrirmyndar, engu sidur. Hdvadinn dregur 
J)eim sigur dr hOndum. I>ess vegna gengur svo 
skelfing seint og ilia. Gddur mdlstadur ber svo 



HAVABI 179 

sjaldan sigur dr b^tum me5 oss, sokum hivaSa 
flutningsmanna. 

HOreS og sl^g 1 gar« dbilgjarnra and- 

staeSinga koma aldrei nema illu til lei^Jar. Ofstopi 
•er eitt hi^ andstyggilegasta 1 fari manna, Hdr5 
sl6g espa upp ofstopa A m6ti og koma enn meiri 
hdvaSa af staS, 

Hve miklu andlegra vopii og giftusaml-egra 
a-b leiba hivaba sem allra mest hjd, sir og hrotta- 
skap allan, en starfa 1 kyrrt>ey baki brotnu og lita 
«kkert taekifaeri bnotab til ab styrkja hib g6ba 1 
5 dlum manna og kenna Ipeim ab greina sannleika 
frd bsanoindum. Sd, sem ekki vinnur sigur meb 
t)vi mdti, ber naumast sigur dr bj^tum A annan 
hitt. 

J>ab er ebli bins ilia ab hafa hdtt. Heimskan 
«r havaer og hib ilia spanar hana dvalt upp 1 hA- 
vaba og alls konar ofstopa, I>ess vegna ber svo 
undur-mikib A l)vi ilia 1 heiminum og mannhfinu. 
I>ab vebur ofan A eins og illhveli og hvaesir 1 all- 
ar dttir, 

En hib gdba hefir eigi hd.tt um sig. Urn 
gdba menn og mdlefni er dvalt hljdtt. Peir 
forbast ab meiba og saer.a. J^eir 14ta s6r dvalt 
um \>A6 ant ab koma fram sem sanngjarnir 
menn og vilja ivalt Idta andstaebing sinn njdta 
sannmaBlis. I^eir vita, ab meibsli og s£r hafa 6vild 
og hatur 1 fbr meb sdr. 

Hatur og dvild manna A mebal vita l^eir, ab 

12* 



l8o VAFURLOGAK 

er mannfelog’unum mesta niSurdrep. I^a8 et* and- 
legt dtumein eins skaSlegt og krabbamein likam- 
anum. Menn, sem fullir eru haturs og ovildar til 
annarra og bera r6g, 6fund og illindi ur einni 
mannssdl i a8ra, eru verstu 6vinir mannkynsins. 
J>eir eru hver i sfnu lagi M5r8ur ValgarSsson aft- 
urgenginn. Margri Njdls-brennu hafa sHkir menn 
orbiS valdandi bsebi fyrr og sfSar. 

Sd, sem J)egir og J)olir og Isetur meiba sig 
og ssera, en geldur ekki liku likt, meban hann 
beitir allri orku til ab leysa setlunarverk sitt af 
hendi, eignast vini fleiri og fleiri, en 6vinum faekk- 
ar ab sama skapi. 

En l>ab er fyrir mestu, ab hann sannfaerir 
fiesta, verbur lang-mest dgengt meb ab beina 5f- 
ugstreymi hugsana i heppilegri farveg og er g6bu 
mdlefni miklu J)arfari mabur en t)eir, er sld. hQrbu 
slOgin og vaba fram £ brjdst fylkingar vib hvert 
taekifaeri meb mestum ofsa og hivaba. 

Hann forbast ab leggja nokkurn mann i ein- 
elti. Hann keppist dvalt vib ab Idta andstaebinga 
nj6ta sannmaelis og hafa eins mikib gott um ab 
segja og honum er unt. Hann hleypur eigi til og 
slaer i hvert sinn, er einhver liggur vib hbggi. 
Hann notar s^r ekki smd-yfirsj6nir, er ekkert koma 
mdli vib, til ab n£ s6r nibri. Hann beitir aldrei 
laevisum brSgbum til ab aesa upp forddma gegn 
nokkurum eba til ab verba mannorbi ab meini. 

Gbfuglyndi er ein hin aebsta dygb i fari nokk- 



hAvabi 


x8i 


urs manns. Sd dygtS £ ekki einungis fram a5 
koma gagnvart vinum vorum. f^a6 er auSvelt a5 
vera gCfuglyndur i gar8 ^eirra, sem aldrei hafa 
s;^nt OSS annaS. Hitt er t>yngn raun a5 koma 
fram eins og gdfuglyndur maSur gagnvart {)eim, 
sem maSur d i h6ggi viS og beita bragSum, und- 
irferli og tuddaskap, hve n^r sem verSur viS 
kcmia. 

En fari maSur aS beita J)d samn bragbum, 
hefir \>eim tekist aS draga bit ur vopnum. M 
md eigi lengur milli sjd, hver hefir rdtt mdl aS 
flytja. Pd er hver orSinn sem annar og rang- 
sleitnin ber {)d vanalega haerra hint. Vinirnir 
hverfa og monnum verSur aS siSustu sama um 
mdlalok. 

Eg hraeSist hdvaSa og ofsa hvar sem eg 
fer. Mdr finst hann koma allu drenglyndi fyrir 
kattarnef. 

1 fari Idlegra manna er ekki viS miklu dreiig- 
lyndi ab bdast. A5 vera Idlegur maSur er sama 
oo* vera ddrengur. Pa8 er eitt hib lakasta^ sem 
hi^egt er um nokkurn mann ab segja. 

En 1 fari g65ra manna er drenglyndi a?Sal- 
einkunn. Pvi bregSur eigi ab eins st6ku sinnum 
fyrir, en paS er eitthvab, er ganga md aC5 vlsu 
eins og peningum d banka. 

1 heiSinni forn5ld var drenglyndi^ abal-dygb- 
in. Af henni urbu forfebur vorir frxcgir. Dreng- 
lyndisblserinn d lifi l^eirra gefur fornsbgum vorum 



VAFtJRi-OGAR 


182 

si5fer6islegt gildi, er vdr seint fium til fulls metifS. 
I>a?5 var saltiS i lift Ijeirra. Pa?3 er svarta frj6- 
moldin 1 t)eim jarSvegfi, er vdr hSfum vaxi8 upp af 

Erum vdr fslendingfar, sem kristnir h5fum ver- 
18 naerri f>iisund d,r, betri drengfir en heiSnir for- 
feSur vorir ? H6fum vdr tuddaskap og varmensku 
1 jafn-mikilli f>rirlitning og l)eir? Erum vdr t)einri 
jafn-varkdrir meS a8 beita ekki aSra sdmu 6dreng- 
skaparbrOgSum og vdr erum beittir? 

Pab er ef til viil goSgd a8 spyrja svo. 

En 1 viSureign vorri vib 6vini og andstsebinga 
finst mdr drenglyndis gaeta oft svo litib, ab eg fee 
tilhneiging til ab skrfba aftur inn i fornbldina, ef 
|)ab annars vaeri unt, og leita ^ar skj61s og at- 
hvarfs meb g6bum drengjum. 

I>vi nd er eins og menn viiji helzt sitja £ smd- 
hdpum f laut d bak vib ddlitla l)dfu, Sem |?eir hafa 
biiib sdr til, og skj6ta hver d annan. P 6 fan J)eirra 
er tyeim eitt og alt. I^eir t)ora ekki einu sinni aS 
standa uppi d henni, t)v£ {)aC yrbi v£bs;^ni of mik- 
ib. Peir vilja helzt liggja undir henni og Idta 
hana skj^la sdr, en skj6ta svo d J)dfurnar £ kring 
f laumi. 

Launv£g dttu sdr stab 1 forndld. En frdmuna- 
lega J)6ttu t)au lj6t og ddrengileg. Mbnnum, sem 
slfk vlg unnu, var naumast vaert, Pab J)6tti mink- 
unn ab hafa t>d 1 libi. Sd var l£ka trd manna, ab 
dgaefa og 6sigur fylgdi peim flakki, J>ar sem ein- 



hver slikur 6dreng'ur feldist. Me8 smdn voru J)eir 
gjSrbir liSraikir, hve naer sem upp komst. 

Launvig- eru t’vi mi8ur eig-i undir lok liSin. 
PaS er n6g til af t)eim enn. Og 6sjaldan eru \>eir 
i hdvegum haflSir, sem list leika. Menn finna 
naumast til nti eins og hver frdmunaleg 

svfvirSing Jjafi er. Vitaskuld er munurinn J)essi, 
a6 var Hkaminn veginn. Nu er vegiS a8 mann- 
orSi og t)ykir litils vert, J)vi sest ekki bl68 
renna. 

Eru menn eigi komnir svo langt, aS t)eir 
skilji, a5 t>a8 er glaepur miklu meiri a5 vega a8 
sdl manna og slOkkva neistann, er oss hefir tekist 
a5 vekja i silum annarra? SlOkkva samhygS og 
br6burt)el, skilning og velvild, er v^r hOfum kveikt 
hji o8rum ? Aldrei renimr eins mikib bl65 og {)eg- 
ar t)aS er gjCrt. Og enginn er eins mikill 6dreng- 
ur og sd, er t>ann leik fremur x laumi. 

A5 bera eitur i brunn 6vinar sins hefir dValt 
t)6tt einn andstyggilegasti glaepur, sem unt vaeri 
a8 fremja. En a8 bera eitur 6vildar og tortrygni 
1 sdlir annarra er J)6 miklu svivirbilegra. 

Einhvern tima kemst sd feluleikur i hdmaeli. 
Haun kemur Jxeim i koll, er framdi. Si fellur 
ab lokum i eigin grOf, er grdf hana 08rum, 

Menn lita hitt yfir sjdlfum sir. Yfirlaetib og 
sjdlfsdlitib er naesta alment, Met5 oss Islending- 
uni keyrir JiaS fram ilr hdfi. Sti aumingja l)j65, 
smaelinginn mesti i tOlu t)j6t5anna, i svo marga 



VAFURLOGAR 


184 

oflitunga, a8 ekki tekur tali. Af dygSum og fraek- 
leik forfe8ranna eiga Jjeir litiS. Af kappanum 
er liti5 eftir nema ofldtungur. 

Allir ofldtungar eru hdvaBanienn. En }DaS er 
skSmm lei6 og' skj6tfarin frd hdvaSamanninum 
til stigamannsins. Htin er ekki long, baejarleiSin 
sti. Og margur ofldtungur flytur helzt b^ferlum 1 
dttina. 

Stigamenn eru Jieir, sem sitja vi6 veginn og 
rdSast £ saklausa ferSamenn, til a 5 r«na Ipi fe og 
Qarvi. Stigam5nnum er nti ekki lengur vaert nema 
i hdlf-si 8 u 5 um 15 ndum. 

Samt fd l^eir hva8 eftir annaS a 5 leika laus- 
um hala 1 bia?5um vorum. Par liggja \)eir sifelt f 
leyni og skj6ta tir marghleypum eCa vega me© 
sverSum, helzt ef einhver mdlsmetandi maSur er i 
fer©. Peir Idtast gjdra IpatS 1 nafni frelsisins, sann- 
leikans, visindanna. 

Hve nffir skyldi vor fri©a land sitt fyrir 
slikum monnum ? Hve naer skyldi bloS vor haetta 
a© verba dtilegumannabaeli ? Hve naer skyldi heiS- 
ur og mannvirSing fd aS btia < 5 hult 1 landi ? 

Hve naer? 

Pegar v 6 r verCum sibu© {)j6©, en ekki fyrr, 
Pegar almenningsdliti© er or©i© svo si©a©, a© {)a 5 
heimtar anna© betra. 

Bl6© og timarit syna menningarstig l)j68a og 
mannflokka 1 skuggsja. Urn J>au hefir sagt veri©, 
a© l>au s^u hvorki verri x >6 betri en kaupendur 



hXva©i 


185 

J>eirra og lesendur eiga skiliS. L^leg bl65, sem 
meiSa siSferSistilfinning manna, l)rifast ekki til 
lengdar. t»egar J>au brjdta bdg vi?5 almeniui vel- 
saemi og helzt uppi til langfratna, er J^aS s5nn- 
un ^ess, a8 sami velsaemis bresturinn eigi s6r staf5 
hjd lesendum J)eirra. Si8fer8is og velsaemis tilfinn- 
ingin meS t>eim stendur J>£ jafn-ldgt og blQSunum. 

Hverju mannfelagi er J)vi um a8 gjdra a6 vaka 
yfir bl^)?5um sinum og Idta ekki I^lega blaSamensku 
spilla g68um siSum. A reglubundnum tfmum 
koma ^au 1 hds manna meS g68ar hugsanir eSa 
l^legar. Hvert sinn, er J)au breiba tit 6vild og 
hatur og flokkadraitti og fara me8 Ijdtan munn- 
s6fnu8, eitra J)au hugsunarhittinn og spilla si6un- 
um. Pau eru Ipi. ekki menningarfr6mu5ir, heldur 
menningar-nit5urdrep og varpa Cmurlegum skugga 
4 t)a8 mannf^lag, er J)au til heyra. 

5>ab er heil5g skylda hvers vakandi mannfd- 
lags a8 t^agga ni^Sur hdvaSa siSlausrar og dfyrir- 
leitinnar blaCamensku. Pegar er ekki gjdrt, 
ber J)aS vott um Idgt menningarstig, Idlegan hugs- 
unarhitt og litla siSavendni. 

1 Qarl3eg?5 er ddmur feldur yfir hvert mannf^- 
lag eftir blQSum J)ess og timaritum. 1 J)eirri skugg- 
sjd vir8a Qarlaegir vinir og vandamenn mynd vora 
fyrir ser og lesa inn 1 hjOrtu vor, PaS kemur pd 
i lj6s, hvort vdr eigum heima 1 titilegumannabaeli, 
e8a siSabri sveit, — hvort v^r Olum 1 brjdsti vargs- 
hug e8a vinarj)el. 



V A F U R L O G A R 


1 86 

L^leg* bla5amenslca laeknast ekki me5 hdvaSa. 
Almenning’sdlitiS hefir ekki hdtt um sig. En ^a5 
ns* stundum upp eins og {)ung alda, sem enginn 
veitir vi5ndm og brytur i mal hverja skiitu, sem 
siglir me5 svortum fdna. Enginn veit af fyrr en 
hun er horfin, — sokkin niSur d mararbotn. 

Sd, sem hrinda vildi slikri oldu af sta8, md 
ekki hafa hdtt. PaS md helzt enginn vita af 
hvab hann er a8 gjora. AS honum er vegiS og 
hann t)egir. MCrgum sarum er hann lostinn og 

hann kveinkar sdr ekki. Ekki slaer hann aftur ^6 
hann se sleginn. Ekki bi^ur hann balbaenir, ^>6 
honum seu sungnar J)aer. P6 allir geirar sd d 
lofLi, t)okar hann eigi sinum dr slibrum. 

En h’ann er kyrrldt rddd, sem lp6 er sitalandi. 
Honum liggur Idgt r6mur. A torgum og gatna- 
mdtum hrdpar hann ekki, t)egar hdvabi og hiti er 
sem mestur. En i kveldkyrSinni kemur hann og 
ber hdgldtlega ab dyrum. Me5 stilling og gsetni 
talar hann um vibburbi dagsins. Hjd vini sinum 
sdr hann vamm eigi sibur en hjd 6vini. Til mest 
aetlast hann af J)eim, sem hsest standa og merkis- 
berar vilja vera i libi konungsins. Honum gengur 
mest til hjarta, gjbra sig 2 >eka i drengja- 

pbrum hdvabamanna. 

Hann finnur hverjum manni mdlsbdt, Jiegar 
haegt er. Hann leggur engan i einelti, en leitast 
vib ab vera vibs^nn og rdttdaemur i garb allra. 
Hann langar ekki til ab ganga neinum manni milh* 



HAVADI 1^7 

bols og hofuSs. En haiin vildi gjdra g65an dreng 
tir hverjum manni, ef hann maetti. 

Flokkadraettir og tilftiS eru honum andstygS. 
Pr5ng foSui'landsdst, sem naer eigi tit yfir hrepp- 
inn, finst honum sknpamynd. SafnaSardhuga og 
guSraekni, er eigi getur unnatS 56rum vaxtar og 
viSgangs, skilur hann ekki. 

Hann ddist aS heiSnum fslendingi i fornOld. 

Askell gobi h^t hann. 

Hann gekk um ssettir og miSlaSi mdlum, hvar 
sem hann ndSi til. Eitt sinn var hann d slikri 
sdttaf5r inn um EyjaQOrS vi5 tuttugasta mann- 
MaSur sd, er hann f6r ^d f6r fyrir, het Hdls, matS- 
ur fremur illorSur og 6fyrirleitinn. HalR5i Helga 
kona hans hlaupiS frd honum, en hann beSiS As- 
kel aS ganga um saettir og lofaS b6t og betran. 

Er ^eir Askell 6ku upp me8 EyjafjarSard, 
gagnvart StokkahlSOum, riSur Hdls d undan vi5 
annan mann, en Askell og hinir aSrir litlu siSar. 
Sjd t)eir, a8 menn nokkurir ganga brott dr laug- 
inni Ipar at5 StokkahlObum. 5>ekkir Hdls ]pSLr hOfb- 
ingja einn, er hann Jjykist eiga sCk6tt vib, og fer 
um hann Orgustu hdbungarorbum. 

Askell heyrir t)etta og dtelur Hdls harblega. 
Telur vist, a8 J)essi illmaeli hans hafi heyrzt og 
getur naerri, hver eftirkOst t)au muni hafa. 

Siban riCa,, t)eir fram i EyjaQarbardali til Grana 
d ArnarstaSum, faSur Helgu.* Fyrir viturlega 
mdlaleitan Askels, laetur hann ddttur.sina fara mefs 



VAFURLOGAR 


1 88 

t)eim, er Askell heitir a5 senda hana heim aftur, 
ef Hdls efni ekki heit sin, og heimta fd henn- 
ar alt. 

En er J)eir d heimleib koma gfagnvart Kroppi, 
sjd \>e\r J)rjd tiigi manna renna til drinnar og vita, 
a8 J)ar muni kominn Steingrmiur Orndlfsson, aS 
hefna illyrtSanna. I^aS l^stur i bardaga. En fyrir 
viturlegt tilstilli Askels komast menn bans allir 
undan, en Steingrimur druknar eSa er skotinn 
spj6ti i v5k 1 dnni. Halda J>eir svo afram. Aka 
fOrunautur Askels d undan og hr6sa happi yfir,hve 
heppilega hafi gengiS leikurinn. 

En er Jjeir eru skamt komnir, liggur mabur viS 
veginn, einn jDeirra, er i f5r voru me8 Ipeim Stein- 
grimi. Sprettur liann upp, er J)au Askell og Helga 
aka fram hja, og heggur Askel i hCfuSiS, sn^r svo 
til drinnar og rennir sdr f6tskri8u yfir isinn. 

Flestum mundi nd hafa orSiS aS kalla til fOru- 
nauta sinna, snda aftur og hefna grimmilega t)essa 
svivirbilega dverka. En Askell biSur Helgu binda 
um hCfuS sitt og skuli hdn ekkert tala um dverk- 
ann, \>vi hann vill ekki hlotnist ilt af, ef hann 
maetti |)vi vi8 koma. Hdn gjOrSi sem hann baS 
og enginn fekk um atbur8 Jjenna a8 vita, nema 
t>au tv5 ein. 

Pau komast a8 Hdlsi i Lj6savatnsskar8i um 
kveldiS og f6ru afar-snemma af sta8 aS morgni. 
Sagbist Askell vilja heim komast um daginn. En 
er t>eir voru komnir yfir Flj6tshei5i, sagbi hann 



H A VA©I 


189 

forunautum sinum frd sdrinu og me 8 hverjum haetti 
t)a5 hefSi a5 boriS. Seg^ist hann ekki bafa sagt 
J)eim fyrr, hann hafi t)ekt svo kapp fraenda 

sinna, ab ^eir myndi hafa vilja 5 rjiika til og 
koma fram hefndum. Kve5st hann ekki vilja, a5 
neinn ma5ur hljoti ilt af vigi bans. Bi 8 ur hann 
fraendur sina a 6 vera s£ttgjarna og s^nir 
fram d, a 8 bezt aS st65va 6 h 6 ppin eftir maetti. 
Segist hann dvalt hafa reynt aS firra vandraetS- 
um og biSur t)a aS minnast t)ess 1 J)essum hint, er 
honum J) 6 tti miklu mdli skifta. Nefnir hann tvo 
menn til a 8 gjSra um mdliS og leggur fyrir J>d, 
hvern veg hann vildi J)a5 vera Idta. 

Svo andaSist Askell go5i. 

Frd leiSi J)essa gOfuglynda, sdttgjarna fri?5ar- 
h5f5ingja i fornSld stafar bj5rtum geislum niSur 
til vor gegn um hdva 8 a og hefnigirni ilia si5a5ra 
afkomenda hans. 



Vafurlogar. 


1^6tt var orSin dimm, J)vi komi?5 var haust, 
Tveir menu riSu veginn fram me8 dnni, 
aanar i undan, hinn r^tt d eftir. 

Svo var dimt, aS ekki sdu til vegan 

Hestarnir urCu aS hafa fyrir J)vi og var eins og 
hef!5i \)e[v fult i fangi met5, J)vi helzt vildu J)eir 
lOtra og bera hCfuS Idgt. 

SamraeCur voru litlar. Hdr voru feSgar tveir 
d fer8. En feSgar eru oft fdldtir hvor vif5 annan, 
J)6 kaert s4 me6 J)eim, og svo var hdr. 

FaSirinn var meS hjartaS fult af viturlegum 
rd8um og hollum lifsreglum, Ekkert Idt hann sdr 
annara um en {)a?5, a$5 sonurinn fengi lifsreynslu 
hans 1 arf, Hann dtti einungis J^enna eina son. 
Og seinni drin snerust allar hugsanir hans kring 
um hann. Hann var augasteinninn, — eini gim- 
steinninn. 

En sftSan sonur hans komst d legg og var 



naerri orSinn fulltiSa matSur, dtti faSir bans eitt- 
hva5 svo undarleg*a erfitt meS a6 gefa honum 
Ekki vegna J)ess, ab hann hef5i ^Dau ekki d reib- 
um hOndum, heldur bins, aS bann var 6viss um, 
bvort J)au yrSi tekin til greina. 

G66ur og eftirlitur baf?$i sonurinn dvalt verib. 
En hann haft5i snemma fari8 aS hugsa og einlaegt 
hugsaS meir og meir eftir J)vi sem hann eltist. 
Og t)egar hann haf?5i hugsaS lengi um eitthva5 
og var kominn aS niSurstoSu i huga sfnum, fanst 
honum hann mega til a6 fara eftir henni, {)6tt 
yr5i nokku6 d annan veg en f68ur bans synd- 
ist rdttast. 

Sjdlfstae8isJ)rdin er svo undur-sterk me5 efnileg- 
um ungmennum, a^ hiin verCur at5 koma lj6s. I>ab 
er ekkert, sem getur haldiS henni i skefjum, — 
janfvel ekki lotningin, sem hli^5inn sonur hefir 
fyrir g68um fQ8ur. 

var jafn-kaert me8 J)eim og dvalt haftSi 
veriS. En fdlaetib f6r vaxandL Hugar J^eirra 
h6f8u um stund or8i5 samferba, eins og J)egar 
ddlitill laekur fellur i fij6t. VStnin verSa samferSa 
um sama farveg og enginn faer a5 greint laek frd 
fljdti. 

En brdtt fer laeknum a6 verSa 6r6tt, Hann 
J)olir ekki ab Idta bera sig. Hann finnur, a6 hann 
er or?5inn sjdlffaer. Vib fyrsta taekifaeri velur hann 
sdr n^jan farveg og er miklu saelli ab vera einn, 
t)6 J)r6tturinn s6 minnu 



192 VAFURLOGAR 

Og flj6t og Isekur fjarlaegjast meir og meir. 

verbur lengra og lengra i tniUi. Hvort J)eirra 
fellur um sinn farveg og l)aS ekki 55ru- 

visi vera. 

En J)a6 er sdrt a8 skilja. 

Pek fundu til J)ess, l>essir fet5gar, at5 t)a?5 var 
sdrt aS skilja. En hver um sig lif?Si 1 sinum heimi. 
V5tn hugrenninganna fdllu um 61ika farvegu. Og 
J)a8 var erfitt a6 koma or?Sum d milli. 

,,Hva?5 erum vi5 komnir langt, faSir minn?‘‘ 
spurSi SigurSur. 

,,Eg held viS sdum komnir 4 ni6ts vi8 Brekku. 
Ma8ur s^r annars ekkert fyrir myrkri^*. 

,,Ekki skil eg f, hvers vegna baerinn i Brekku. 
var Utinn standa undir bpkkunni. f^ar sdst svo 
sem ekkert frd baetium. En uppi d brekkunni, efst 
1 tuninu, er Ijdmandi utsyn/‘ sag^5i SigurCur haegt 
og gsetilega, 

,,Eigi er alt undir dtsyn komiS, “ sag6i J6n, 
,,Um fleira parf a8 hugsa 1 biiskap, en aG prila 
bae sinum upp £ einhvern h61.“ 

,.Satt er JiaC, faGir minn. En sfzt af 5llu 
vildi eg grafa mig ni^5ur 1 einhverja laiit og gj5ra 
mdr J}ar bae. Eigi veitir af, a8 sjdndeildarhring- 
urinn s6 eins st6r og unt er. Fj511in standa eins 
og* girding alt 1 kring. tjt fyrir l)au s^r enginn. 

er ekki of mikiS, J)6 maSur hafi fyrir augum 
tetta litia dalverpi milH fjalla, sem ekki er nema 
ddlitil kvos. A J)eim litia bletti hringsndast allar 



VAFURLOGAR 193 

hugsanir matins, eins og^ kvOrn i eldhushorni, 
t>eg-ar veriS er a6 mala. “ 

var auSheyrt, a5 SigurSi var eitthvaS 
mikiS ni^ri fyrir, meSan hann var afi koma l)essu 
dt dr s6r. Hann hafiSi veriS eitt dr i DanmOrku 
og Noregi. ViSsyni annarra landa gj5r?5i bjart i 
huga bans, ^6 einlaegt yrSi ndttmyrkriS svartara 
og svartara. 

,,I>vi minni sem bletturinn er, sem maSur hefir 
daglega tyrir augum, ^vi betiir astti maSur a5 
Jiekkja hann,‘‘ sag6i Jon. ttJ^aS er eigi alt undir 
pvi komiS sl6 fara vi5a og vera si-g6nandi dt f 
fjarskann. Mest um aS gjdra aS J)ekkja vel l)ann 
blett, sem niafiur aetlar s^r a5 raekta. 

,,Me5 pvi mdti verSa menu J>r5ngsynir og ein- 
hliSa, “ maelti Sigurbur. ,,Engum er unt a5 t>ekkja 
neitt vel, ef hann hefir ekkert til samanburSar. 
PaS stendur bdskap vorum mest fyrir J)rifum^ 
Sjdndeildarhringurinn er svo J)r6ngur. Reynslu 
annarra manna og annarra i)j65a J)ekkjum v^r ekki. 
HOfum jafnvel 6beit ^ henni, og hraerum ekki legg 
lib til ab faera oss liana i nyt. t>ab, sem ein- 
um bdnda hepnast, gseti Ollum hinum ab haldi 
komib. Nei, ^ t)eir viti um t>ab, baendurnir h^rna, 
ab eitthvab hafi hepnast hjd einhverjum framtaks- 
sbnium bdnda i sveitinni, Idta t)eir s6r eigi til hug- 
ar koma ab hraera legg nd lib i sbmu dtt. f 
Hvammi hafa jarbepli verib raektub naerri hdlfa bid. 
En engum bdnda i sveitinni hefir hugkvaemst ab 
reyna Jiab. f Hd.tdni er Ijdmandi fallegl reynivib- 
artrd, sem menu segja, ab sd hundrab dra gamalt. 
Allir, sem J)angab koma, ddst ab ^vi og tala um 
prj^bina og unabinn, sem ab l>vi sd. En engum 
kemur til hugar ab grdbursetja nokkurn kvist i 
garbi sinum. Skdgur hefbi mdtt vera kominn um 
dalinn allan*^ En menn sdu aldrei reynivibinn, 
nema l:>egar menn stdbu fast hjel honum, — gleymdu 


^3 



194 


V A F U R L O G A R 


honum og fegurb bans, J^eg^ar J)eir voru komiiir 
heim a8 Brekku eSa Gili, Bjork eSa Holi. PaS er 
svona at5 hafa engfan sj6ndeildarhringf 

Langt var siSaii SigurSur haf5i haldib svo 
langa raeSu fyrir foSur sinum. 

,,Pa5 kann a5 vera gott, a5 sk6ggrse5sla og 
jarbeplaraekt komist a. Eg skal engan d6m d ^aS 
En hsett er vi6, a5 mean lifi ekki til lengd- 
ar d reyniviS og jarSeplum. Pa5 er fleira, sem 
raekta j^arf en faS.“ 

Haegt og hugsandi tindi J6n orSin fram og 
lagSi mikla dherzlu d hvert J)eirra. Pa5 var eins 
og dhyggjur hlaeSist d hann, ehir J)vi sem harm 
sd lengra inn i hugarfylgsni sonar sins. 

,,Hva5 dttii viS meS J)vi, fabir minn?“ spurSi 
SigurSur, J)y5um r6mi. Honum var ant um, aS 
^eir 1 ]t)etta skifti a5 minsta kosti skildi hvor annan. 

,,Mer virSast framdSarhugsjdnir ungra manna 
nti d dOgum likjast braevareldum e8a m^rarljdsum. 
Peir sjd eld brenna i hverju bolti og hvern myri 
og aetla, aS J)ar sd fjdrsj65ur fdlginn, En J^egar 
fariS er a8 grafa, verSur {)a8 gabb eitt. Sumir 
menn eru eins og til Ipess faeddir, a8 elta hraevar- 
elda. Ekki hefi eg haft eins mikla andstygb d 
neinum mOnnum og J)eim. Pab er ekki n6g meb 
ab Ilf sjdlfra ^eirra verbi gagnslaust. Peir gjbra 
abra menn ab slaepingum og draumdrambnnum. “ 

,,Eigi eru J)ab alt hraevareldar og draumdrar, 
fabir minn!“ maelti Sigurbur. ,,Margt maetti bet- 
ur fara en fer. Tbkum nd til daemis baendurna 
1 Gili og Grbf. Jarbir {)eirra liggja saman. Peir 
gaeti hjdlpab hvor Obrum vib jarbabaetur meb alls 
konar samvinnu til stdrkostlegra hagsmuna fyrir 
bdba. f stab t)ess liggja J)eir f stbbugu rifrildi og 
mdlaferlum og 6n;^ta hvor fyrir obrum alt, er J)eir 
mega. “ 

,,Hdn gefst misjafnlega samvinnan, Sigiubur,^* 



VAFURLOGAR ^95 

sagSi J6n. ,,Eg* hefi s6t5 menn fara d hofuSiS 
fyrir eintdma samvinnu.*^ 

,,Samt verSur engfinn btiskapur i sveitinni, 
fyrr en menn laera aS vinna saman. UlfuS og 
flokkadrittur og nagranna kritur, sem oft* veiSur 
a5 hatri, er verra dtumein i buskap manna en 
harSindi, heyskortur og lambamissir. Eg er sann- 
f^rSur um, ab fleiri flytjast bdferlum h^San til 
Vesturheims af t>eirri dstseSu en nokkurri annarri. 
Pab er ekki aS biiast vi6, aS mOnnum ^yki J)ar 
gott a8 vera, sem hver vill sk6 niSur af oSrum. 
Her virSast margir kreppa hver ab annars hag og 
meiSa mannorb hvers annars eftir maetti. Ofund 
og tortrygni urra og gelta d hverjum bac. Hdr er 
alt annab en vistlegt.“ 

,,Jd, ^eir fara heban hver d faetiir obrum'S 
sagbi J6n, og t^ab var nokkur harbneskja i r6mn- 
Lim. aetla ser ab fl^ja t)etta og dll harbindin 

h^r heima. En svo flytja J)eir harbindin meb s^r. 
Pab eru fleiri sdlskmsdagar og lengra sumar fyrir 
vestan, En ekki verbur mikillar veburblibu vart 
1 samkomulaginu. Pab er fult af rifrildi og flokka- 
drdttum. Blob }>eirra eru full af auvirbilegum 
sleggjuddmum um menn og mdlefni. Pau synast 
helzt tilt)esb notub ab skeyta skapi sinu d bbrum. 
Pab md naerri geta, hvernig samkomulag muni vera 
undir nibri, ^lar sem hatur og 6vild logar eins upp 
dr og t>ar. Pess vegna sagbi eg ^ab, sem eg 
sagbi dban: Pab t^arf ab leggja raekt vib fleira en 
jarbepli og reynivib. Eg hrsebist harbneskju is- 
lenzkrar vebrdttu; hdn hefir bugab mig meir en 
flest aniiab. Samt hraebist eg illvibrishaminn i 
mannssdlunum miklu meir. 

,,Hvab skyldi annars af Islendingum verba, 
t^egar t>eim er orbib 61ift saman ab bda s6kum 
dsamlyndis og illinda! Skyldi l^eim ekki verba erf- 
itt ab flyja sjdlfa sig? Sami skaplbsturinn, sem 


13 ' 



VAFURLOGAI? 


196 

sundrar fydSinni, sundrar liklega seinast hverjum 
einstakling. “ 

,,Lj6t eru vestanbldSin, J)aS er satt,“ sagSi 
SigurSur hugsandi, ,,og mikinn kotungsbrag setur 
{)a5 d landa vora fyrir vestaii, atS blatSamenska 
J)eirra skuli ekki 1 betra lagi. Mun almenningur 
manna sdrt finna til Jpess og una ^vi ilia. Ver5ur 
aS likindum bdt i {)vi meS timanum. Sanngjarn 
verSur ma8ur lika a5 vera i garb t)eirra. Ivetta 
eru frumbylingar og eblilega skamt i, leib komnir 
1 m5rgu, 1)6 allvel gangi j^eim a5 afia fjdr. Af 
mentubum m6nnum hafa Ipeir tiltdlulega miklu faerra 
en vdr. Jafnvel h6r heima eru eigi ritstjdrar d. 
hverju strdi. Margt md vorri eigin blabamensku 
til fordttu finna, Hdn er lika nokkub einhliSa og 
{)rongs^n. Sanngirni i garb andstsebinga er t>ar 
oft Util og stundum fer prtibmenskan ut um 
ur. Islendingar eru t>roi^g’synir,hvar sem J)eir eru, 
og haettir vib ab leggja 6vini sina f einelti. A J^ann 
hdtt hefir mbrgum gdbum dreng verib hrundib 
fyrir aetternisstapa. — En b6t md vib bllu finnau 
Pj6b vor d enn eftir ab sjd ab s6r.“ 

Hesturinn hnaul 1 myrkrinu undir J6ni og 
hann var naerri hrokkinn dr sbbli. 

jjFarbu gaetilega, fabir minnU* sagbiSigurbur, 
y,J)ab er svo herfilega dimt. Eg man ekki eftir 
bbru eins myrkri^‘. 

,Jd, mdr hefir oft verib dimt fyrir augum,‘‘ 
svarabi J6n, ,,og mdr verbur J)a5 einlaegt meir 
og meir. J>ab er vist ellin meb fram. Eg aetlabi 
eitt sinn mikib ab gjbra og miklu til leibar ab koma. 
En litib hefir ur ^vi orbib. Eg hafbi eitt sinn 
tnl d mbnnununi, og Idt mir vera vel til |)eirra, 
En smdm saman hafa trd og velvild dofnab. 
Mennirnir reyndust m6r d annan hdtt en eg aitlabi. 
I^egar eg barbist fyrir gdbum mdlum og t)arfleg- 
um fyrirtaekjum, dnyttu t^ir J>ab meb tortrygni^ 



VAFURLOGAR 


197 


I^egar mi^ lang-abi til ab vera 6singjarn, s]^ndu 
Jjeir kotLing-sleg-a sitingssemi. Pegar eg bar fram 
beztu hugsanir minar, dr6gu {)eir J30er nibur 1 
skarnib. 

,,Mig langabi til ab vera J)j6braekiim mabur. 
Fbburlandsdstin hdlt eg vaeri ein gOfugasta dygb 
1 fara mannanna. Nu er litib orbib eftir af heiini 
hjd tndr. Eg get ekki sagt, ab eg elski landib. 
Hdr hefi eg barist og brotist um af Ollum krCftum. 
Ell eg hefi dtt vib ofurefli ti^ttdrunnar ab etja. 
Hdr hefi eg slitib krbftum, svo nu er eg orbinn skar. 
Og drangurinn sama sem enginn. Alls stabar 
myndi hann hafa verib meiri. 

,,Eg elskabi J)j6bina og langabi til ab verba 
henni ab gagni. En hfin hefir angrab mig, en 
sjaldan glatt. Undirferli, bakmaelgi og Ofund hefir 
komib 1 haela m^r, hvar sem eg hefi farib. Eg 
hefi oft hugsab um ab flyja landib og fara til 
Amenku. En eg hefi J)6 aldrei Idtib af ^vi verba. 

,,Eg hefi vitab fyrir vfst, ab hib sama myndi 
verba uppi i tening ^ar. Pvi aldrei hefbi eg getab 
lifab, nema i islenzku mannf^lagi. Svo n^in tengsl 
binda mig vib mina 61dns-braebur. Pab hefi eg 
einlaegt fundib. Vel hefi eg vitab, ab lengra og 
lengra myndi J)eir draga mig ut £ dldnib. En frd, 
J)eim hefbi eg aldrei getab slitib mig. J>ab er 
ekki kaerleikur. Pab er nd.ttTirul6gmd.l, sem eg fse 
ekki rdbib vib. 

,,Nei, eg elska ekki landib, eg elska ekki 
J)j6bina, eg elska ekkert fslenzkt, — held eg. Land- 
ib er lakasta land, sem mennirnir byggja. Pjdbin 
er spilt, — gjbrspilt og er J)eim dvalt verst, sem 
vilja henni bezt. 

,,Ef {)ab vgeri nokkub fslenzkt, sem mdr enn 
J)a?tti vaent um, held eg {)ab sd md,lib, sem vib 
tblum, islenzkan. Eftir J)v£ sem eg hefi meir um 



V A F U R L O G A R 


198 

hana hugsaS og lengur nota8,hefir mer {)6tt vaenna 
um hana. 

,,Eg vona, aS eg fdi a5 tala iilenzku hinum 
megin. 

,,Ekki segi eg ^etta., af Ipvi eg s 6 at5 reka J)ig 
til Ameriku. OSru naar. Enginn t)arf aS hugsa, 
aS haiui sliti af ser fslendings-61dni8 meS ^vi, 
IllvitSriii fylgja manni“. 

SigurSi varS orSfall. Hann hafSi oft orSiS 
var viS t)unglyndi ffitSur sins og t)a5 hafSi veriS 
honum til angurs. En svona mikiS bOlsyni bl5sk- 
raSi honum. Hann iSraSist t>ess a5 hafa haft a 
moti honum. Ef til vill hafSi hann orSiS honum 
einhverra vonbrigSa valdandi. Fari6 sinu fram og* 
ekki fylgt rdSum bans. S^ert hann 1 orbi eba 
verki. Pab er slaemt ab saera gamlan mann. Pab 
^fir upp fornan sdrsauka. Gamlir harmar nsa 
upp eins og holskeflur eg brotna yfir hann. 

Peir voru komnir heim ab vallargarbi. En 
nokkur bratti var upp tdnib. Gebshrseringin, sem 
gamla manninum var 1 hug, kom honum til ab ota 
hesti sinum Htib eitt, svo hann f6r libugt. 

En 1 djdpum gbtuskorningi hnaut hesturinn 
aftur 1 myrkrinu. J6n f^ll af baki og rak upp 
hdtt hljdb. 

Hann hafbi fdtbrotnab. 

J6n la lengi 1 f6tbrotinu. pegar i leib, f6r 
hann ab kenna stings fyrir brjdsti, svo hann poldi 
ekki meb neinu m6ti ab draga djdpt andann. 
Hann kendi t)ab gbmlu meibsli, Pab dgerbist 
meir og meir, eftir }?vi sem honum batnabi 1 fasti. 

Pab varb breyting d honum, ollum aubsae, er 
hann f>ektu, eftir ab hann lagbist rdmfastur. 

Pab bird yfir honum. Hann var d.valt meb 
gl6bu bragbi. Pab var eins og hann hefbi varpab 
bllum dbyggjum frd sdn F^asti bans og 



VAFURLOGAR 199 

lyndi var horfib. Hanii var skrafhreyfinn vi8 alia 
og* dvalt Id vel a honum. 

SigurSur sonur bans sat oft d ruminu hjd 
honum. Pen gdtu nu um alia hluti talaS umsvifa- 
laust. FceSin, sem veri5 hafSi meS jDeim, laeknaSist 
um n6ttina, {jegar SigurSur st65 rdSjDroca yfir 
f68ur sinum fdtbrotnum og liggjandi i tunfset- 
inum. Pd brann honum hjarta i brjbsti. Ekki 
hafSi honum dSur veriS lj6st, hve vaent honum 
J)6tti um fOSur sinn. 

Dag einn tSluSu ^eir um alia heima og geima 
— um buskapinn i sveitinni, um hagi J)j68arinnar, 
um islenzka skaplesti, um irarnfarir og framfara- 
rdlma, — i stuttu mdli um alt J)aS, er ven5 haftSi 
1 huga {Deirra nottina minnisstaeSu, er l>eir voru d 
heimleiS lir kaupstaS. Og t)eim kom nti einstak- 
lega vel saman. BOls^ni gamla mannsins var af 
honum l^tt. 

Hugur bans var mi eins og dalur, sem lengi 
hefir verib fullur koldimmri kafalds J)oku, en alt i 
einu slger hen,ni upp og s61In hellir ofan i hann 
gl6Sheitum geisKim. 

SigurSur var5 hrifinn n^jum eldm68i af a8 
heyra f66ur sinn tala. Hjd honum rak hver skin- 
andi hugsanin a6ra. Pah var eins og honum vaeri 
um a5 gjOra aS tala sem mestan kjark i son sinn, 
dSur {)eir skildi. 

Einum tvisvar sinnum hafCi hann IdtiS s^r um 
munn fara, aQ JiaS vaeri eigi svo saknsemt, lp6 ekki 
yrbi hann jafn-gdtSur i faeti. Hann {lyrfti Hklega 
litiS d fdtum a25 halda ur Jiessu. 

,,P\i sagSir eitt sinn, fabir minn^S maelti Sig- 
urSur, ,,a5 vi8 ungu mennirnir sj/ndum mestan 
dugnaS i ab elta m^rarljds og hraevarelda. Eg man 
hva8 m^r fdll {)a5 ilia. 

,,En J)aK var eitthva^ i fornCld, sem kallaS vai 



200 


VAF U RLOGAR 


vafurlogar. Menn t)6ttust sjd pi. pa.r sem f6 var 
f6lg‘i5 1 jOrSu. Og ^eir voru aldrei til, 

,,Pegar eg horfi yfir sveitina, fafiir tninn, finst 
m^r eg sjd vafurloga i hverri landareigiu Eg sd 
t>ar bseiSi sk6ga og akra. 

,,Eg 6ska oft, a8 aSrir hefSi s6inu dts^n fyrir 
augum. Og ICngun jafi>brennandi i hjarta a5 
hetja pi fjdrsjoSu, sem h^r liggja fdlgnin “ 

J6n reis upp vit5 olnboga. hri glampa 

fyrir i auga bans, sem sl6 eins og leiftiir niSur i 
hjarta SigurSar. 

,,Vaent J)ykir mdr sagCi hann, ,,a5 J)ti 

ert vifSsfmi, sonur, og ert viss um, aS t)a5 sem pu 
sir framundan, eru vafurlogar, en hraevareldar engir, 

,,En mundu eftir eigin landareign J>inni um 
fram alt. 

,,Ser5u eigi neina vafurloga par? Sjilfur att 
J)ti meb par aS grafa. J>a5 getur engian bannaG 
^r. MeG skdga og akra getur fariG alia vega. 
Ovist, aG pi. sjiir JdI nokkurn tima, nema i hill- 
ingum. En auGlegG dr eigin landareign itiu sjdlf- 
ur. Og aG dreifa henni Grldtlega dt um sveitina 
verGur dvalt fGgnuGurinn mestur. 

,,fslendings-skapferliG hefir veriG 6Idns arfur 
minn. Nd er egi pann veginn aG losast viG ^aG. 
Eg si lika vafurloga fram undan mir. Hann hef- 
ir brunniG bjartara og bjartara seinni drin. Allir 
eldar aGrir eru nd lika sloknaGir. 

,,6ldnsviGjur ^dGar minnar falla nd brdGum 
af m6r, 

,,Og pi fae eg aG heQa QdrsjdGinn !“ 

Um kveldiG, er SigurGur kom heim dr hds- 
um, var faGir bans Grendur. 

Hann hafGi orGiG brdGkvaddur i rdmi sinu i 
rOkkrinu in J)ess nokknr vissi af. 






35 “=^ 2 - 



